พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 1 

พระวินัยปิฎก 
เล่ม ๓ 
ภิกขุนีวิภังค์ 

ขอนอบน้อมแด'พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ปาราชิกกัณฑ์ 
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ 
เรื่องภิกษุณีสุนทรีหันทา 

[๑] โดยสมัยนั้น พระนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของ 
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น นายสาฬหะหลานของมิคารมาตา มีความประสงค์ 
จะสร้างวิหารถวายภิกษุณีสงฆ์. ครั้งนั้นและนายสาฬหะหลานของมิคารมาตา. จึงเข้าไปหานาง 
ภิกษุณีทั้งหลาย แจ้งความประสงค์ว่า แม่เจ้า กระผมอยากจะสร้างวิหารถวายภิกษุณีสงฆ์ขอแม่ 
เจ้าจงโปรดให้ภิกษุณีผู้อำนวยการก่อสร้างรูปหนึ่งแก , กระผม. ครั้งนั้นมีสาว ๔ พี่น้อง ชื่อหันทา ๑ ชื่อ 
นันทาวดี ๑ ชื่อสุนทรีนันทา ๑ ชื่อถุลลนันทา ๑ บวชอยู่ในสำนักภิกษุณี. บรรดาภิกษุณีทั้ง ๔ นั้น 
ภิกษุณีสุนทรีนันทา เป็นบรรพชิตสาวทรงโฉมวิไล น่าพิศ พึงชม เป็นบัณฑิต เฉียบแหลม มี 
ปรีชา ขยัน ไม , เกียจคร้าน กอปรด้วยป้ญญาเลือกนั้นอันเป็นทางดำเนินในการงานนั้นๆ สามารถ 
พอที่จะทำกิจการงานนั้นๆ ให้ลุล่วงไป. ครั้งนั้นแลจึงภิกษุณีสงฆ์ได้สมมติภิกษุณีสุนทรีหันทาให้ 
เป็นผู้อำนวยการก่อสร้างแก , นายสาฬหะ หลานมิคารมาตา. และต่อมาภิกษุณีสุนทรีนันทา ไปสู่ 
เรือนของนายสาฬหะ หลานมิคารมาตาเสมอ โดยแจ้งว่า จงให้มีด จงให้ขวาน จงให้ผึ่ง จง 
ให้จอบ จงให้สิ่ว. แม้นายสาฬหะ หลานมิครมาตา ก็ไปสู่สำนักนางภิกษุณีเสมอ เพื่อทราบ 
กิจการที่ทำแล้ว ที่ยังมิได้ทำ เขาทั้งสองได้มีจิตปฏิพัทธ์กัน เพราะเห็นกันอยู่เสมอ. ครั้นนายสาฬหะ 
หลานมิคารมาตา ไม่ได้โอกาสที่จะประทษรัายภิกษณีสนทรีนันทา จึงได้ตกแต่งภัตตาหารถวายภิกษณี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 2 

สงฆ์ เพื่อมุ่งจะประทุษร้ายภิกษุณีสุนทรีนันทานั้น. ครั้งนั้นแล นายสาฬหะหลานมิคารมาตา 
ให้ปูอาสนะในโรงฉัน จัดอาสนะสำหรับภิกษุณีทั้งหลายที่แก่กว่าภิกษุณีสุนทรีนันทาไว้ส่วนหนึ่ง 
สำหรับภิกษุณีทั้งหลายที่อ่อนกว่าภิกษุณีสุนทรีนันทาไว้ส่วนหนึ่ง จัดอาสนะสำหรับภิกษุณีสุนทรี 
นันทาไว้ในสถานที่อันกำบังนอกฝาเรือน ให้ภิกษุณีผู้เถระทั้งหลายพึงเข้าใจว่านางนึ่งในสำนักพวก 
ภิกษุณีผู้นวกะ แม้ภิกษุผู้นวกะทั้งหลายก็พึงเข้าใจว่า นางนึ่งอยู่ในสำนักพวกภิกษุณีผู้เถระ. 

ครั้นชัดเสร็จแล้ว นายสาฬหะหลานมิคารมาตา ได้ให้คนไปแจ้งภัตตกาลแก , ภิกษุณีสงฆ์ 
ว่าได้เวลาอาหารแล้ว เจ้าข้า ภัตตาหารเสร็จแล้ว. 

ภิกษุณีสุนทรีนันทาทราบได้ดีว่า นายสาฬหะ หลานมิคารมาตา ไม , ได้ทำอะไรมากมาย ได้ 
ตกแต่งภัตตาหารไว้ถวายภิกษุณีสงฆ์ ด้วยเธอมีความประสงค์จะประทุษร้ายเรา ถ้าเราไป ความอื้อฉาว 
จักมีแก , เรา จึงใช้ภิกษุณีอันตวาสินึไปด้วยสั่งว่า เธอจงไปนำบิณฑบาตมาให้เรา และผู้ใดถามถึงเรา 
เธอจงบอกว่าอาพาธ. 

ภิกษุณีอันเตวาสินีนั้นรับคำสั่งของภิกษุณีสุนทรีบันทาแล้วว่าดีแล้วพระแม่เจ้า. 

สมัยนั้น นายสาฬหะ หลานมิคารมาตา ยืนคอยอยู่ที่ซุ้มประตูข้างนอก ถามถึงภิกษุณี 
สุนทรีนันทาไปข้างไหน ขอรับ แม่เจ้าสุนทรีบันทา ไปข้างไหน ขอรับ? 

เมื่อเขาถามถึงอย่างนี้แล้ว ภิกษุณีอันเตวาสินึของนางสุนทรีนันทาตอบกะเขาดังนี้ว่า อาพาธ 
ค่ะ ดิฉันชักนำบิณฑบาตไปถวาย. 

ครั้งนั้นเขาคิดว่า การที่เราได้ตกแต่งอาหารถวายภิกษุณีสงฆ์ ก็เพราะเหตุแม่เจ้าสุนทรีบันทา 
จึงสั่งคนให้เลี้ยงตูภิกษุณีสงฆ์แล้วเลี่ยงไปทางสำนักภิกษุณีสงฆ์. 

ก็สมัยนั้น ภิกษุณีสุนทรีนันทายืนคอยมองนายสาฬหะ หลานมิคารมาตาอยู่ข้างนอกซุ้มประ 
ตูวัด นางเห็นเขาเดินมาแต่ไกลจึงหลบเข้าสู่สำนัก นอนคลุมศีรษะอยู่บนเตียง. 

ครั้นเขาเข้าไปหาแล้ว ได้ถามนางว่า แม่เจ้าไม่สบายหรือขอรับ ทำไมจึงจำวัดเสียเล่า?. 

นางตอบว่า นาย การที่สตรีรักใคร่ดับคนที่เขาไม , รักตอบ ย่อมเป็นเช่นนี้แหละค่ะ. 

เขากล่าวว่า ทำไมผมจะไม , รักแม่เจ้า ขอรับ แต่ผมหาโอกาสที่จะประทุษร้ายแม่เจ้าไม , ได้ 
แล้วมีความกำหนัด ได้ถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับนางภิกษุณีสุนทรีนันทา ผู้มีความกำหนัด. 

ก็สมัยนั้นแล ภิกษุณีรูปหนึ่งผู้ชราทุพพลภาพ เท้าเจ็บ นอนอยู่ไม , ห่างจากภิกษุณีสุนทรี 
นันทา. นางภิกษุณีนั้นได้แลเห็นนายสาฬหะ หลานมิคารมาตา ถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับภิกษุณี 
สนทรีนันทาผ้กำหนัด ครั้นเห็นแล้วจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้าสนทรีบันทา จึง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 3 

ได้มีความกำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคลผู้กำหนัดเล่า. ครั้งนั้นแล นางภิกษุณีนั้น 
ได้แจ้งเรื่องนั้นแก , ภิกษุณีทั้งหลาย. บรรดาภิกษุณีผู้มีความมักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความ 
รังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน แม่เจ้าสุนทรีนันทา จึงได้มี 
ความกำหนัดยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคลผู้กำหนัดเล่า. ครั้งนั้นแล นางภิกษุณีเหล่านั้น 
จึงแจ้งเรื่องนั้นแก , ภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหล่านั้นพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณี 
สุนทรีนันทาจึงได้มีความกำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคลผู้มีความกำหนัดเล่า. 

ครั้งนั้นแล ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีสุนทรี 
นันทามีความกำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคลผู้กำหนัด จริงหรือ?. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของภิกษุณีสุนทรีนันทา 
ไม่เหมาะ ไม่สม ไม , ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม , ควรทำไฉนภิกษุณีสุนทรีนันทาจึงได้ 
มีความกำหนัด ยินดีการเคล้าคลึงด้วยกายของบุรุษบุคคลผู้กำหนัดเล่า การกระทำของนางนั่นไม , เป็น 
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 
โดยที่แท้ การกระทำของนาง เป็นไปเพื่อความไม , เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใสและเพื่อความ 
เป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว. ครั้นพระองค์ทรงติเตียนภิกษุณีสุนทรีนันทาโดย 
อเนกปริยายแล้ว จึงตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก 
ความเป็นคนไม , สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่ง ความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความ 
เป็นคนบำรุงง่าย ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่ 
สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย แล้วทรงกระทำธรรมมีกถาที่สมควรแก , เรื่องนั้น ที่ 
เหมาะสมแก่เรื่องนั้น แก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุณีทั้งหลาย อาศัย 
อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อ 
ข่มภิกษณีผ้เค้อยาก ๑ เพื่ออย่สำราฌแห่งภิกษณีผ้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 4 

ในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส 
๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตาม 
พระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกภิกษุณีจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๕. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด มีความกำหนัด ยินดีการลูบก็ดี คลำก็ดี จับก็ดี ต้องก็ดี 
บีบเคล้นก็ดี ของบุรุษบุคคลผู้กำหนัด ใต้รากขวัญลงไป เหนือเข่าขึ้นมา แม้ภิกษุณีนี้ก็เป็น 
ปาราชิก ชื่ออุพภชานุมัฌฑลิกา หาสังวาสมิได้. 

เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือผู้เช่นใด มีการงานอย่างใด มีชาติอย่างใด 
มีชื่ออย่างใด มีโคตรอย่างใด มีปกติอย่างใด มีธรรมเครื่องอยู่อย่างใด มีอารมณ์อย่างใด เป็น 
เถระก็ตาม เป็นนวกะก็ตาม เป็นมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อนึ่ง ... ใด. 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ ชื่อว่า ภิกษุณี 
เพราะอรรถว่า ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าทรงผืนผ้าที่ลูกทำลายแล้ว 
ชื่อว่า ภิกษุณี โดยสมญา ชื่อ ภิกษุณี โดยปฏิญญา ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็น 
เอหิภิกษุณี ชื่อ ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้อุปสมบทแล้วด้วยไตรสรณคมน์ ชื่อว่า ภิกษุณี 
เพราะอรรถว่าเป็นผู้เจริญ ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่ามีสารธรรม ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถ 
ว่าเป็นพระเสขะ. ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นพระอเสขะ ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่า 
เป็นผู้อันสงฆ์สองฝ่ายพร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ด้วยญัตติจตุถกรรม อันไม , กำเริบ ควรแก่ฐานะ 
บรรดาภิกษุณีเหล่านั้น ภิกษุณีอันสงฆ์สองฝ่ายพร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ด้วยญัตติจตุตถกรรม อัน 
ไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะ นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า มีความกำหนัด ได้แก่หญิงหรือชายมีความกำหนัดมาก มีความเพ่งเล็ง มี 
จิตปฏิพัทธ์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 5 

ที่ชื่อว่า บุรุษบุคคล ได้แก่ มนุษย์ผู้ชาย ไม่ใช่ยักษ์ผู้ชาย ไม , ใช่เปรตผู้ชาย ไม่ใช่ 
สัตว์ดิรัจฉานตัวผู้ เป็นคนรู้ความ เป็นผู้สามารถ เพื่อถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย. 

บทว่า ใต้รากขวัญลงไป คือ เบื้องตํ่าแห่งรากขวัญลงไป. 

บทว่า เหนือเข่าขึ้นมา คือ เบื้องบนแห่งมณฑลเข่าขึ้นมา. 

ที่ชื่อว่า ลูบ คือ เพียงลูบไป. 

ที่ชื่อว่า คลำ คือ จับเบาๆ ไปข้างโน้นข้างนี้. 

ที่ชื่อว่า จับ คือ เพียงจับตัว 

ที่ชื่อว่า ต้อง คือ เพียงถูกต้องตัว. 

บทว่ายินดี-..การบีบเคล้นก็ดีคือยินดีการจับต้องอวัยวะแล้วบีบเคล้น. 

บทว่า แม้ภิกษุณีนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อน. 

คำว่า เป็นปาราชิก อธิบาย บุรุษถูกตัดศีรษะแล้วไม , อาจมีสรีระคุมกันนั้นเป็นอยู่ ชื่อ 
แม้ฉันใด ภิกษุณีก็ฉันเหมือนกัน มีความกำหนัด ยินดีการลูบก็ดี คลำก็ดี จับก็ดี ต้องก็ดี บีบเคล้น 
ก็ดี ของบุรุษบุคคลผู้กำหนัด ใต้รากขวัญลงไป เหนือเข่าขึ้นมา ย่อมไม , เป็นสมณะ ไม่เป็นธิดาของ 
พระศากยบุตร เพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่า เป็นปาราชิก. 

บทว่า หาสังวาสมิได้ ความว่า ที่ชื่อว่าสังวาส ได้แก่กรรมที่พึงกระทำร่วมกัน อุเทศ 
ที่พึงสวดร่วมกัน ความเป็นผู้มีสิกขาเสมอกัน นี้ชื่อว่าสังวาส สังวาสนั้นไม่มีร่วมกับภิกษุณีนั้น 
เพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่า หาสังวาสมิได้. 

บทภาชนึย์ 

[๓] เมื่อทั้งสองฝ่ายมีความกำหนัด ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกกายด้วยกาย ใต้รากขวัญลงไป 
เหนือเข่าขึ้นมา ภิกษุณีต้องอาบัติปาราชิก. ถูกของที่เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติถุลลัจจัย ถูกกาย 
ด้วยของที่เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติถุลลัจจัย. ถูกของที่เนื่องด้วยกาย ด้วยของที่เนื่องด้วยกาย 
ต้องอาบัติทุกกฏ. ถูกกายด้วยของที่โยนให้ ต้องอาบัติทุกกฏ. ถูกของที่เนื่องด้วยกาย ด้วยของ 
ที่โยนให้ ต้องอาบัติทุกกฏ. ถูกของที่โยนให้ ด้วยของที่โยนให้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

[๔] กายต่อกายถูกกัน เหนือรากขวัญขึ้นไป ใต้เข่าลงมา ภิกษุณีต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

ของที่เนื่องด้วยกายกับกายถูกกัน ต้องอาบัติทุกกฏ. กายกับของที่เนื่องด้วยกายถูกกัน ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ. ของที่เนื่องด้วยกาย กับของที่เนื่องด้วยกายถูกกัน ต้องอาบัติทุกกฏ. โยนของไปถูกกาย 
ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่โยนไปถูกของที่เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่โยนไปถูกของที่โยน 
มา ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 6 

[๕] ฝ่ายหนึ่งมีความกำหนัด กายต่อกายถูกกัน ใต้รากขวัญลงไปเหนือเข่าขึ้นมา ภิกษุณี 
ต้องอาบัติกุลลัจจัย. กายถูกของที่เนึ่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่เนึ่องด้วยกายถูกกาย 
ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่เนึ่องด้วยกาย ถูกของที่เนึ่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่โยนไป 
ถูกกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่โยนไปถูกของที่โยนมา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

[๖] กายถูกกาย เหนือรากขวัญขึ้นไป ใต้เข่าลงมา ต้องอาบัติทุกกฏ. กายถูกของที่ 
เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องด้วยกายถูกกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องด้วย 
กายถูกของที่เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกของ 
ที่เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่โยนไปถูกของที่โยนมา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

[๗] เมื่อทั้งสองฝ่ายมีความกำหนัด ขับต้องกายด้วยกาย ของยักษ์ก็ดี เปรตก็ดี 
บัณเฑาะก็ดี สัตว์ดิรัจฉานที่มีกายคล้ายมนุษย์ก็ดี ใต้รากขวัญลงมาเหนือเข่าขึ้นไป ต้องอาบัติ 
กุลสัจขัย. กายถูกของที่เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องด้วยกายถูกกาย ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ. ของที่เนื่องด้วยกาย ถูกของที่เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกกาย ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ. โยนของถูกของที่เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่โยนไป ถูกของที่โยนมา ต้อง 
อาบัติทุกกฏ. 

[๘] ถูกกายด้วยกาย เหนือรากขวัญขึ้นไป ใต้เข่าลงมา ต้องอาบัติทุกกฏ. กายถูกของ 
ที่เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องด้วยกายถูกกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องด้วยกาย 
ถูกของที่เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกของที่ 
เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่โยนไปถูกของที่โยนมา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

[๙] ฝ่ายหนึ่งมีความกำหนัด ถูกกายด้วยกาย ใต้รากขวัญลงมา เหนือเข่าขึ้นไป ต้อง 
อาบัติทุกกฏ. กายถูกของที่เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องด้วยกายถูกกาย ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ. ของที่เนื่องด้วยกายถูกของที่เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกกาย ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ. โยนของถูกของที่เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. โยนของไปถูกของที่โยนมา ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ. 

[๑๐] กายถูกกาย เหนือรากขวัญขึ้นไป ใต้เข่าลงมา ต้องอาบัติทุกกฏ. กายถูกของ 
ที่เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องด้วยกายถูกกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องด้วยกาย 
ถูกของที่เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. โยนของไปถูกกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกของ 
ที่เนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ. ของที่โยนไปถูกของที่โยนมา ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 7 

อนาปัตติวาร 

[๑๑] ภิกษุณีไม่ตั้งใจ ๑ เผลอ ๑ ไม , รู้ตัว ๑ ไม่ยินดี ๑ วิกลจริต ๑ มีจิตฟ้งซ่าน ๑ 
กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุณีอาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 8 

ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ 
เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา 

[๑๒] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นภิกษุณีสุนทรีนันทามีครรภ์กับนายสาฬหะ หลาน 
มิคารมาตา. นางได้ปกปิดไว้จนมีครรภ์อ่อนๆ เมื่อครรภ์แก , แล้วนางจึงสึกออกมาคลอดบุตร. ภิกษุณี 
ทั้งหลายได้ถามเรื่องนั้นกับภิกษุณีถุลลนันทาว่า แม่เจ้า นางสุนทรีนันทาสึกไม่นานนัก ก็คลอดบุตร 
ชะรอยนางจะมีครรภ์ทั้งเป็นภิกษุณีกระมัง เจ้าข้า? 

ถุล. อย่างนั้น เจ้าข้า. 

กัก. ก็แม่เจ้ารู้อยู่ว่าภิกษุณีล่วงอาบัติปาราชิก เหตุไฉนจึงไม , โจทด้วยตน ไม , บอกแก่คณะ 

เล่า? 

ถุล. โทษอันใดของเธอ นั่นเป็นโทษของดิฉัน การเสื่อมเกียรติอันใดของเธอ นั่นเป็น 
การเสื่อมเกียรติของดิฉัน การเลื่อมยศอันใดของเธอ นั่นเป็นการเสื่อมยศของดิฉัน การเสื่อมลาภ 
อันใดของเธอ นั่นเป็นการเสื่อมลาภของดิฉัน ไฉนดิฉันจักบอกโทษของตน การเสื่อมเกียรติ 
ของตน การเสื่อมยศของตน การเสื่อมลาภของตน แก่คนเหล่าลื่นเล่า. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า แม่เจ้าถุลลนันทา 
รู้อยู่ซึ่งภิกษุณีล่วงอาบัติปาราชิก ไฉนจึงไม , โจทด้วยตน ไม่บอกแก่คณะเล่า. ครั้งนั้นแลนางภิกษุณี 
เหล่านั้นแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลความเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกินนั้น ทรงทำธรรมมีกถา แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ข่าวว่าภิกษุณีถุลลนันทา รู้อยู่ว่าภิกษุณีล่วงอาบัติปาราชิก ไม , โจทด้วยตน ไม่บอกแก่คณะ 
จริงหรือ?. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริงพระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีถุลลนันทารู้อยู่ว่าภิกษุณี 
ล่วงอาบัติปาราชิก ไฉนจึงไม , โจทด้วยตน ไม่บอกแก่คณะ การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อ 
ความเลื่อมใส ของชมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 9 

โดยที่แท้ การกระทำของเธอนั่น เป็นไปเพื่อความไม , เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส และเพื่อ 
ความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว ... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกภิกษุณี จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่า ดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๖.๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด รู้อยู่ว่าภิกษุณีล่วงอาบัติปาราชิก ไม , โจทด้วยตน ไม่บอกแก , 

คณะ ในเวลาที่ภิกษุณีนั้นยังดำรงเพศอยู่ก็ดี เคลื่อนไปแล้วก็ดี ลูกนาสนะแล้วก็ดี ไปเข้ารีด 
เดียรถีย์เสียก็ดี ภายหลังนางจึงบอกอย่างนี้ว่า แม่เจ้า เจ้าข้า เมื่อก่อนดิฉันรู้จักภิกษุณีนั่น 
ได้ดีทีเดียวว่า นางเป็นพี่หญิง น้องหญิง มีความประพฤติเช่นนี้และมีความประพฤติเช่นนี้ 
แต่ดิฉันไม , โจทด้วยตน ไม่บอกแก , คณะ แม้ภิกษุณีนี้ก็เป็นปาราชิก ชื่อวัชชปฏิจฉาทิกา 
หาสังวาสมิได้. 

เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๓] บทว่า อนึ่ง -.. ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. 

นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า รู้อยู่ คือ รู้เองก็ดี คนอื่นบอกแก่เธอก็ดี เจ้าตัวบอกก็ดี. 

คำว่า ล่วงอาบัติปาราชิก คือ ต้องอาบัติปาราชิกข้อใดข้อหนึ่ง ในปาราชิก ๘. 

คำว่า ไม , โจทด้วยตน คือ ไม , โจทเอง. 

คำว่า ไม่บอกแก่คณะ คือ ไม่บอกแก่ภิกษุณีอื่นๆ 

[๑๔] พากย์ว่า ในเวลาที่ภิกษุณีนั้น ยังดำรงเพศอยู่ก็ดี เป็นต้น อธิบายว่า ภิกษุณี 
ผู้ดำรงอยู่ในเพศของตน ตรัสเรียกว่า ผู้ยังดำรงเพศอยู่ ผู้ถึงมรณภาพ ตรัสเรียกว่า ผู้เคลื่อนไป 
ผู้สึกเองก็ตาม ลูกผู้อื่นนาสนะเสียก็ตาม ตรัสเรียกว่า ผู้ลูกนาสนะ เข้าไปสู่ลัทธิเดียรถีย์ ตรัส 
เรียกว่า เขารีดเดียรถีย์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 10 

[๑๕] สองพากย์ว่า ภายหลังนางจึงบอกอย่างนี้ว่า แม่เจ้า เจ้าข้า เมื่อก่อนดิฉันรู้จัก 
ภิกษุณีนั่นได้ดีทีเดียวว่า นางเป็นพี่หญิง น้องหญิง มีความประพฤติเช่นนี้และมีความ 
ประพฤติเช่นนี้แต่ดิฉันไม , โจทด้วยตน นั้น คือ ไม่โจทเอง. 

คำว่า ไม่บอกแก่คณะ คือ ไม่บอกแก่ภิกษุณีอื่นๆ 

[๑๖] บทว่า แม้ภิกษุณีนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อน. 

คำว่า เป็นปาราชิก มีอธิบายว่า ใบไม้เหลืองหลุดจากขั้วแล้วไม่ควรเพื่อจะเป็นของเขียว 
สดขึ้นได้ ชื่อแม้ฉันใด ภิกษุณีก็ฉันนั้นแหละ รู้อยู่ว่าภิกษุณีล่วงปาราชิกธรรมแล้ว เมื่อเธอ 
ทอดธุระว่าจักไม , โจทด้วยตน จักไม่บอกแก่คณะดังนี้เท่านั้น เธอย่อมไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นธิดาของ 
พระศากยบุตร เพราะเหตุนั้น จึงตรัสว่า เป็นปาราชิก. 

บทว่า หาสังวาสมิได้ ความว่า ที่ชื่อว่า สังวาส ได้แก่กรรมที่พึงทำร่วมกัน อุเทศที่ 
พึงสวดร่วมกัน ความเป็นผู้มีสิกขาเสมอกัน นี้ชื่อว่าสังวาส สังวาสนั้นไม่มีร่วมกับภิกษุณีนั้น เพราะ 
เหตุนั้น จึงตรัสว่า หาสังวาสมิได้. 

อนาปีตติวาร 

[๑๗] ภิกษุณีไม่บอกด้วยเกรงว่า ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความ 
วิวาท จักมีแก่สงฆ์๑ ไม่บอกด้วยเข้าใจว่า สงฆ์จักแตกกัน สงฆ์จักร้าวรานกัน ๑ ไม , บอกด้วย 
แน่ใจว่า ภิกษุณีนี้เป็นคนร้ายกาจ หยาบคาย จักทำอันตรายแก่ชีวิต หรือพรหมจรรย์ ๑ ไม , พบ 
ภิกษุณีอื่นๆ ที่สมควรจะบอก จึงไม่บอก ๑ ไม , ประสงค์จะปกปิด แต่ยังมิได้บอก ๑ ไม่บอกด้วย 
สำคัญว่า จักปรากฏด้วยการกระทำของเขาเอง ๑ ภิกษุณีวิกลจริต ๑ ภิกษุณีอาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้อง 
อาบัติแล. 

ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 11 

ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๑๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทาประพฤติตามพระอริฏฐะผู้เผ่าพราน 
แร้ง ที่ลูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันยกเสียแล้ว. บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทาจึงได้ประพฤติตามพระอริฏฐะผู้เผ่าพรานแร้ง ซึ่งลูกสงฆ์ผู้ 
พร้อมเพรียงกันยกเสียแล้วเล่า -.. แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
ประพฤติตามอริฏฐะภิกษุผู้เผ่าพรานแร้ง ซึ่งลูกสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันยกเสียแล้ว จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทา จึงได้ 
ประพฤติตามอริฏฐะภิกษุผู้เผ่าพรานแร้ง ซึ่งลูกสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันยกเสียแล้วเล่า การกระทำของ 
เธอนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๗. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด พึงประพฤติตามภิกษุผู้ลูกสงฆ์พร้อมเพรียงกันยกเสียแล้ว 
ตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน์ ผู้ไม่เอื้อเนี้ เอ ไม่ทำคืนอาบัติ มิได้ทำภิกษุผู้มีสังวาส 
เสมอกันให้เป็นสหาย ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้า ภิกษุนั่น 
แล อันสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันยกเสียแล้ว ตามธรรม ตามวินัย อันเป็นสัตถุศาสน์ เป็นผู้ไม่เอื้อ 
เฟิอ ไม่ทำคืนอาบัติ มิได้ทำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหาย แม่เจ้าอย่าประพฤติตาม 
ภิกษุนั่นเลย แลภิกษุณีนั้น อันภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว 
ภิกษณีทั้นอันภิกษณีทั้งหลายพึงสวดสมนภาส กว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หาก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 12 

นางถูกสวดสมณุภาสกว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมนั้นเสีย การสละได้อย่างนี้นั่นเป็นการ 
ดี หากนางไม่สละเสีย แม้ภิกษุณีนี้ก็เป็นปาราชิก ชื่ออุกขิตตานุวัตติกา หาสังวาสมิได้. 

เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๙] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

สงฆ์ที่ชื่อว่า พร้อมเพรียงกัน คือ มีสังวาสเสมอกัน อยู่ในสีมาเดียวกัน. 

ที่ชื่อว่า ถูกยกเสียแล้ว คือ ถูกยกเสียในเพราะไม่เห็นอาบัติ ในเพราะไม , ทำคืนอาบัติ 
หรือในเพราะไม่สละทิฏฐิบาป. 

สองบทว่า ตามธรรม ตามวินัย คือ โดยธรรมอันใด โดยวินัยอันใด. 

บทว่า อันเป็นสัตถุศาสน์ คือ เป็นคำสั่งสอนของพระผู้ชำนะกิเลส ได้แก่พระพุทธศาสนา. 

ที่ชื่อว่า ไม่เอื้อเฟือ คือไม่เชื่อสงฆ์ บุคคล หรือกรรม. 

ที่ชื่อว่า ไม่ทำคืนอาบัติ คือ ถูกสงฆ์ยกแล้ว สงฆ์ยังไม่เรียกเข้าหมู , . 

ที่ชื่อว่า มิได้ทำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหาย คือ ภิกษุทั้งหลายผู้มีสังวาสเสมอ 
กัน ตรัสเรียกว่าภิกษุผู้สหาย ภิกษุนั้นไม่ร่วมกับภิกษุผู้สหายเหล่านั้น เพราะเหตุนั้น จึงตรัสว่า มิได้ 
ทำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหาย. 

บทว่า พึงประพฤติตามภิกษุนั้น ความว่า ภิกษุนั้นมีความเห็นอย่างใด มีความพอใจ 
อย่างใด มีความชอบใจอย่างใด แม้ภิกษุณีนั้นมีความเห็นอย่างนั้น มีความพอใจอย่างนั้น มีความ 
ชอบใจอย่างนั้น. 

[๒๐] บทว่า ภิกษุณีนั้น ได้แก่ภิกษุณีผู้ประพฤติตามภิกษุ ผู้ถูกสงฆ์ยกเสียแล้วนั้น. 

บทว่า อันภิกษุณีทั้งหลาย ได้แก่ภิกษุณีเหล่าอื่น คือ ภิกษุณีที่ได้เห็นได้ยินทั้งหลาย 
พึงว่ากล่าวดังนี้ว่า แม่เจ้า ภิกษุนั้นแล อันสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันยกเสียแล้ว ตามธรรม ตามวินัย 
ตามสัตถุศาสน์ เป็นผู้ไม่เอื้อเฟือ ไม่ทำคืนอาบัติ มิได้ทำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหาย แม่ 
เจ้าอย่าประพฤติตามภิกษุนั่น. พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สอง พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สาม. หากนางสละได้ 
การสละได้ดั่งนี้นั่นเป็นการดี หากไม่สละ ต้องอาบัติทุกกฏ. ภิกษุณีทั้งหลายทราบเรื่องแล้วไม , 

ว่ากล่าว ต้องอาบัติทุกกฏ. ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวไปสู่ท่ามกลางสงฆ์ แล้วว่ากล่าว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 13 

ว่า แม่เจ้า ภิกษุนั่นแลอันสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันยกเสียแล้ว ตามธรรม ตามวินัย อันเป็นสัตถุศาสน์ 
เป็นผู้ไม่เอื้อเฟือ ไม่ทำคืนอาบัติ มิได้ทำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหาย แม่เจ้าอย่าประพฤติ 
ตามภิกษุนั่นเลย. พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สอง พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สาม. หากเธอสละได้ การสละได้ 
ดั่งนี้นั่นเป็นการดี หากไม , สละ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

[๒๑] ภิกษุณีนั้น อันภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมนุภาส. ดูกรภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้ง 
หลายพึงสวดสมนุภาสอย่างนี้. 

ภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

กรรมวาจาสมนุภาส 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟืงดิฉัน ภิกษุณีมีชื่อนี้ผู้นี้ประพฤติตามภิกษุผู้อันสงฆ์พร้อม 
เพรียงกันยกเสียแล้ว ตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน์ ไม , เอื้อเฟือ ไม่ทำคืนอาบัติ มิได้ 
ทำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหาย นางยังไม , ยอมสละวัตถุนั้น. ล้าความพร้อมพรั่งของ 
สงฆ์ถึงที่นี่แล้ว สงฆ์พึงสวดสมนุภาสภิกษุณีผู้มีชื่อนี้เพื่อให้สละวัตถุนั้น. นี้เป็นญัตติ. 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟืงดิฉัน ภิกษุณีมีชื่อนี้ผู้นี้ประพฤติตามภิกษุผู้อันสงฆ์พร้อม 
เพรียงกันยกเสียแล้ว ตามธรรม ตามวินัย อันเป็นสัตถุศาสน์ ไม , เอื้อเฟือ ไม่คืนอาบัติมิได้ 
ทำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหาย นางยังไม , ยอมสละวัตถุนั้น. สงฆ์สวดสมภาสภิกษุณีผู้ 
มีชื่อนี้เพื่อให้สละวัตถุนั้น. การสวดสมนุภาสภิกษุณีผู้มีชื่อนี้เพื่อให้สละวัตถุนั้น ชอบแก , 

แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก , แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงพูด. 

ดิฉันกล่าวความนี้เป็นครั้งที่สอง ... 

ดิฉันกล่าวความนี้เป็นครั้งที่สาม ... 

ภิกษุณีมีชื่อนี้อันสงฆ์สวดสมนุภาสแล้ว เพื่อให้สละวัตถุนั้น. ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง. ดิฉันทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

[๒๒] จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองครั้ง ต้องอาบัติถุลสัป็จัย จบกรรมวาจา 
ครั้งสุด ต้องอาบัติปาราชิก. 

[๒๓] บทว่า ภิกษุณีแม้'นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 14 

คำว่า เป็นปาราชิก มีอธิบายว่า ศิลาหนาแตกสองเสี่ยงแล้วเป็นของกลับต่อกันสนิทไม , 

ได้ฉันใด ภิกษุณีก็ฉันนั้นแล อันสงฆ์สวดสมนุภาสอยู่ถึงครั้งที่สาม ยังไม่สละ ย่อมไม่เป็นสมณะ 
ไม่ใช่ธิดาของพระศากยะบุตร เพราะเหตุนั้น จึงตรัสว่า เป็นปาราชิก. 

บทว่า หาสังวาสมิได้ ความว่า ที่ชื่อว่า สังวาส ได้แก่กรรมที่พึงทำร่วมกัน อุเทศที่ 
พึงสวดร่วมกัน ความเป็นผู้มีสิกขาเสมอกัน นั่นชื่อว่าสังวาส สังวาสนั้นไม่มีร่วมกับภิกษุนั้น 
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสว่า หาสังวาสมิได้. 

บทภาชนึย์ 
ติกะปาราชิก 

[๒๔] กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่ากรรมเป็นธรรม ไม , สละ ต้องอาบัติปาราชิก. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ไม่สละ ห้องอาบัติปาราชิก. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่ากรรมไม่เป็นธรรม ไม่สละ ต้องอาบัติปาราชิก. 

ติกะทุกกฏ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม -.. ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย -.. ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่ากรรมไม่เป็นธรรม -.. ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาป้ตติวาร 

[๒๕] ยังไม , ถูกสวดสมนุภาส ๑ ยอมเสียสละ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ 
ต้องอาบัติแล. 


ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 15 

ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ 
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๒๖] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์มีความกำหนัดยินดีการที่บุรุษบุคคล 
ผู้กำหนัดขับมือบ้าง ขับชายผ้าสังฆาฏิบ้าง ยืนด้วยบ้าง สนทนาด้วยบ้าง ไปสู่ที่นัดแนะบ้าง ยินดี 
การที่บุรุษมาหาตามนัดบ้าง เข้าไปสู่ที่มุงด้วยกันบ้าง ทอดกายเพื่อประโยชน์แก่บุรุษนั้น เพื่อประสงค์ 
จะเสพอสัทธรรมนั้นบ้าง. บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน 
ภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้มีความกำหนัดยินดีการที่บุรุษบุคคลผู้กำหนัดขับมือบ้าง ขับชายผ้าสังฆาฏิบ้าง 
ยืนด้วยบ้าง สนทนาด้วยบ้าง ไปสู่ที่นัดแนะกันบ้าง ยินดีการที่บุรุษมาหาตามนัดบ้าง เข้าไปสู่ที่ 
มุงด้วยกันบ้าง ทอดกายเพื่อประโยชน์แก่บุรุษนั้น เพื่อประสงค์จะเสพอสัทธรรมนั้นบ้างเล่า ... แล้ว 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีฉัพพัคคีย์มี 
ความกำหนัด ยินดีการที่บุรุษบุคคลผู้กำหนัดขับมือบ้าง ขับชายผ้าสังฆาฏิบ้าง ยืนด้วยบ้าง สนทนา 
ด้วยบ้าง ไปสู่ที่นัดแนะกันบ้าง ยินดีการที่บุรุษมาหาตามนัดบ้าง เข้าไปสู่ที่มุงด้วยกันบ้าง ทอดกาย 
เพื่อประโยชน์แก่บุรุษนั้น เพื่อประสงค์จะเสพอสัทธรรมนั้นบ้าง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงมีความกำหนัด 
ยินดีการที่บุรุษบุคคลผู้กำหนัดขับมือบ้าง ขับชายผ้าสังฆาฏิบ้าง ยืนด้วยบ้าง สนทนาด้วยบ้าง ไป 
สู่ที่นัดแนะกันบ้าง ยินดีการที่บุรุษมาหาตามนัดบ้าง เข้าไปสู่ที่มุงด้วยกันบ้าง ทอดกายเพื่อประโยชน์ 
แก่บุรุษนั้น เพื่อประสงค์จะเสพอสัทธรรมนั้นบ้าง การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความ 
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๘.๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด มีความกำหนัด ยินดีการที่บุรุษบุคคลผู้กำหนัดขับมือก็ดี ขับ 
ชายผ้าสังฆาฏิก็ดี ยืนด้วยก็ดี สนทนาด้วยก็ดี ไปสู่ที่นัดหมายกันก็ดี ยินดีการที่บุรุษมาหาตาม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 16 

นัดก็ดี เข้าไปสู่ที่มุงด้วยกันก็ดี ทอดกายเพื่อประโยชน์แก่บุรุษนั้น เพื่อประสงค์จะเสพ 
อสัทธรรมนั้นก็ดี แม้ภิกษุณีนี้เป็นปาราชิก ชื่ออัฏฐวัตถุกา หาสังวาสมิได้. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๗] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า มีความกำหนัด คือ มีความยินดียิ่ง มีความเพ่งเล็ง มีจิตปฏิพัทธ์. 

ที่ชื่อว่า ผู้กำหนัด คือ กำหนัดนักแล้ว มีความเพ่งเล็ง มีจิตปฏิพัทธ์. 

ที่ชื่อว่า บุรุษบุคคล ได้แก่ มนุษย์ผู้ชาย ไม่ใช่ยักษ์ผู้ชาย ไม่ใช่เปรตผู้ชาย ไม่ใช่สัตว์ 
ดิรัจฉานตัวผู้ เป็นผู้รู้ความ เป็นผู้สามารถเพื่อถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย. 

บทว่า ยินดีการจับมือก็ดี ความว่า ที่ชื่อว่า มือ กำหนดตั้งแต่ข้อศอก ถึงปลายเล็บ 
ภิกษุณียินดีการจับอวัยวะเหนือรากขวัญขึ้นไป ใต้เข่าลงมา เพื่อประสงค์จะเสพอสัทธรรมนั่น 
ต้องอาบัติถุลลัจจัย. 

บทว่า ยินดีการจับชายผ้าสังฆาฏิก็ดี คือ ยินดีการจับผ้านุ , งก็ดี ผ้าห , มก็ดี เพื่อประสงค์ 
จะเสพอสัทธรรมนั่น ต้องอาบัติถุลลัจจัย. 

บทว่า ยืนด้วยก็ดี ความว่า ยืนอยู่ในระยะช่วงมือของบุรุษ เพื่อประสงค์จะเสพ 
อสัทธรรมนั่น ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

บทว่า สนทนาด้วยก็ดี ความว่า ยืนพูดอยู่ในระยะช่วงมือของบุรุษ เพื่อประสงค์จะ 
เสพอสัทธรรมนั่น ต้องอาบัติถุลลัจจัย. 

บทว่า ไปสู่ที่นัดแนะกันก็ดี ความว่า บุรุษพูดนัดว่า โปรดมาสู่สถานที่ชื่อนี้ดังนี้ 
ภิกษุณีไปเพื่อประสงค์จะเสพอสัทธรรมนั่น ต้องอาบัติทุกกฏทุกๆ ก้าว พอย่างเข้าระยะช่วงมือของ 
บุรุษ ต้องอาบัติถุลลัจจัย. 

บทว่า ยินดีการที่บุรุษมาหาตามนัดก็ดี ความว่า ยินดีการมาตามนัดของบุรุษ เพื่อ 
ประสงค์จะเสพอสัทธรรมนั่น ต้องอาบัติทุกกฏ พอย่างเข้าระยะช่วงมือ ต้องอาบัติถุลลัจจัย. 

บทว่า เข้าไปสู่ที่มุงด้วยกันก็ดี ความว่า พอย่างเข้าสู่สถานที่อันมุงไว้ด้วยวัตถุอย่างใด 
อย่างหนึ่ง เพื่อประสงค์จะเสพอสัทธรรมนั่น ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 17 

บทว่า ทอดกายเพื่อประโยชน์แก่บุรุษนั้นก็ดี ความว่า อยู่ในระยะช่วงมือของบุรุษ แล้ว 
ทอดกายเพื่อประสงค์จะเสพอสัทธรรมนั้น ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

[๒๘] บทว่า แม้ภิกษุณีนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อน. 

บทว่า เป็นปาราชิก มีอธิบายว่า ต้นตาลมียอดด้วนแล้วไม , อาจงอกอีกได้ ชื่อแม้ฉันใด 
ภิกษุณีก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทำวัตถุถึงที่ ๘ ไม่ใช่สมณะ ไม่ใช่ธิดาของพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้น 
จึงตรัสว่า เป็นปาราชิก. 

บทว่า หาสังวาสมิได้ ความว่า ที่ชื่อว่าสังวาส ได้แก่กรรมที่พึงทำร่วมกัน อุเทศที่ 
พึงสวดร่วมกัน ความเป็นผู้มีสิกขาเสมอกัน นี้ชื่อว่าสังวาส สังวาสนั้นไม , มีร่วมกับภิกษุณีนั้น 
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสว่า หาสังวาสมิได้. 

อนาปัตติวาร 

[๒๙] ไม่จงใจ ๑ เผลอสติ ๑ ไม , รู้ตัว ๑ ไม่ยินดี ๑ วิกลจริต ๑ มีจิตฟ้งซ่าน ๑ 
กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ จบ. 

[๓๐] แม่เจ้าทั้งหลาย ธรรมคือปาราชิก ๘ สิกขาบท ดิฉันยกขึ้นแสดงแล้วแล ภิกษุณี 
ต้องอาบัติปาราชิกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ย่อมไม , ได้อยู่ร่วมกับภิกษุณีทั้งหลาย ในภายหลัง เหมือน 
ในกาลก่อน เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้ ดิฉันขอถามแม่เจ้าทั้งหลาย ในอาบัติปาราชิกเหล่านั้นว่า 
แม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิแล้วหรือ ดิฉันขอถามแม้ครั้งที่สองว่า แม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิแล้วหรือ 
ดิฉันขอถามแม้ครั้งที่สามว่า แม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิแล้วหรือ? แม่เจ้าทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธ'ใน 
อาบัติปาราชิกเหล่านี้แล้ว เหตุนั้น จึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้แล. 

ปาราชิกกัณฑ์ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 18 
สัตตรสกัณฑ์ 

แม่เจ้าทั้งหลาย ก็ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๗ สิกขาบทนี้แล มาสู่อุเทศ. 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ 
เรื่องอุบาสกกับภิกษุณีกุลลนันทา 

[๓๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น อุบาสกคนหนึ่งถวายโรงเก็บของแก่ภิกษุณีสงฆ์แล้ว 
ถึงอนิจกรรม. เขามีบุตรอยู่ ๒ คน คนหนึ่งเป็นคนไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส อีกคนหนึ่งเป็นคนมี 
ศรัทธา เลื่อมใส. บุตรทั้งสองนั้นแบ่งสมบัติของบิดาแล้ว ต่อมาบุตรคนที่ไม , มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส 
จึงได้พูดกับบุตรคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสว่า โรงเก็บของของเรายังมีอยู่ เรามาแบ่งกันเถิด. เมื่อเขาพูด 
อย่างนั้นแล้ว บุตรคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสพูดห้ามว่า เจ้าอย่าได้พูดอย่างนี้โรงเก็บของนั้น บิดาของ 
เราได้ถวายภิกษุณีสงฆ์แล้ว. 

แม้ครั้งที่สอง บุตรคนที่ไม่มีศรัทธา ไม , เลื่อมใส ก็พูดว่า โรงเก็บของของเรา เราจะแบ่งกัน. 

ครั้งนั้นแล บุตรคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสก็พูดห้ามว่า เจ้าอย่าได้พูดอย่างนี้โรงเก็บของนั้น บิดาของเรา 
ได้ถวายแก่ภิกษุณีสงฆ์แล้ว. 

แม้ครั้งที่สาม บุตรคนที่ไม่มีศรัทธา ไม , เลื่อมใส ก็พูดว่า โรงเก็บของของเรา เราจะแบ่งกัน. 

ครั้งนั้นแล บุตรคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสจึงคิดว่า ล้าโรงเก็บของนั้นจักเป็นของเรา เราก็จักถวายแก่ 
ภิกษุณีสงฆ์ แล้วกล่าวว่า เราจงแบ่งกันเถิด. บังเอิญโรงเก็บของที่เขาทั้งสองแบ่งกันนั้น ได้ตกแก่ 
บุตรคนที่ไม , มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส. 

ครั้งนั้นแล จึงบุตรคนที่ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส ได้เข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลาย แล้วบอกว่า 
เชิญแม่เจ้าทั้งหลายออกไปเถิด เจ้าข้า เพราะโรงเก็บของเป็นของข้าพเจ้า. 

เมื่อเขาบอกอย่างนั้นแล้ว ภิกษุณีถุลลนันทาได้พูดว่า นายอย่าพูดอย่างนี้บิดาของพวกนาย 
ได้ถวายแก่ภิกษุณีสงฆ์แล้ว. 

ต่างเถียงกันอยู่ว่า ถวายแล้ว ไม , ได้ถวาย แล้วฟ้องมหาอำมาตย์ผู้นิพาษา. มหาอำมาตย์ 
ถามว่า แม่เจ้า ใครเล่าจะทราบว่าได้ถวายแล้วแก่ภิกษุณีสงฆ์? 

เมื่อเขาถามอย่างนั้นแล้ว ภิกษุณีถุลลนันทาย้อนถามพวกมหาอำมาตย์เหล่านั้นว่า พวก 
ท่านได้เห็นหรือได้ยินบ้างไหมว่า ทานที่เขาถวายกันต้องตั้งพยานด้วย? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 19 

จึงมหาอำมาตย์เหล่านั้นพูดว่า แม่เจ้าพูดจริงแท้ แล้วได้ตัดสินโรงเก็บของนั้นให้แก , 

ภิกษุณีสงฆ์. 

ครั้นบุรุษนั้นแพ้คดีแล้ว จึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ภิกษุณีโล้นเหล่านี้ไม่เป็น 
สมณะ เป็นหญิงฉ้อโกง ไฉนจึงได้ให้ผู้พิพากษาริบโรงเก็บของของเราเสียเล่า. 

ภิกษุณีกุลลนันทาได้แจ้งความเรื่องนั้นแก่มหาอำมาตย์. มหาอำมาตย์ได้ให้ปรับไหมบุรุษนั้น. 

ครั้นบุรุษนั้นถูกปรับไหมแล้ว ได้ให้สร้างที่พักอาชีวกไว้ใกล้ๆ สำนักภิกษุณี แล้วส่งพวก 
อาชีวกไปอยู่ด้วยสั่งว่า จงช่วยกันกล่าวล่วงเกินภิกษุณีพวกนั้น. 

ภิกษุณีกุลลนันทาได้แจ้งความนั้นแก่มหาอำมาตย์. มหาอำมาตย์ได้ให้จองจำเขาแล้ว. พวก 
ชาวบ้านพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ครั้งแรกพวกภิกษุณีได้ให้เจ้าหน้าที่ริบโรงเก็บของ 
ครั้งที่สองให้ปรับไหม ครั้งที่สามให้จองจำ คราวนี้เห็นทีจะให้ประหารชีวิต. พวกภิกษุณีได้ยิน 
ชาวบ้านพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่. บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่าไฉนแม่เจ้ากุลลนันทาจึงได้ชอบเป็นคนกล่าวหาเรื่องเล่า แล้วแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุ 
ทั้งหลายๆ ได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
ชอบกล่าวหาเรื่อง จริงหรือ? 

ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทา จึงได้ชอบ 
กล่าวหาเรื่องเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๙. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ชอบกล่าวหาเรื่องกับคหบดีก็ดี บุตรคหบดีก็ดี ทาสก็ดี กรรมกร 
ก็ดี โดยที่สุด แม้สมณะปริพาชก ภิกษุณีนี้ต้องธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันให้ 
ต้องอาบัติขณะแรกทำ. 

เรื่องอุบาสกกับภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 20 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๒] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า กล่าวหาเรื่อง ได้แก่ ที่เขาเรียกว่าผู้ก่อคดี. 

ที่ชื่อว่า คหบดี ได้แก่ บุรุษผู้ครอบครองเรือนคนใดคนหนึ่ง. 

ที่ชื่อว่า บุตรคหบดี ได้แก่ บุตรหรือพี่น้องชายคนใดคนหนึ่ง. 

ที่ชื่อว่า ทาส ได้แก่ ทาสที่เกิดในเรือนเบี้ย ทาสสินไถ , ทาสเชลย. 

ที่ชื่อว่า กรรมกร ได้แก่ คนรับจ้าง คนที่ถูกเกณฑ์มา. 

ที่ชื่อว่า สมณะปริพาชก ได้แก่บุรุษคนใดคนหนึ่งผู้เข้าบวชเป็นปริพาชก เว้นภิกษุ 
ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร และสามเณรี. 

ภิกษุณีแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ด้วยตั้งใจว่า จักก่อคดี ต้องอาบัติทุกกฏ บอกแจ้ง 
เรื่องของคนหนึ่ง ต้องอาบัติทุกกฏ แจ้งเรื่องของคนที่สอง ต้องอาบัติถุลลัจจัย คดีถึงที่สุด ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส. 

[๓๓] บทว่า มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำ ความว่า ต้องอาบัติพร้อมกับล่วงวัตถุ 
โดยไม , ต้องสวดสมนุภาส. 

ที่ชื่อว่า นิสสารณียะ ได้แก่ ขับออกจากหมู , . 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้น ให้มานัตเพื่ออาบัตินั้น ชักเข้าหาอาบัติเติม 
เรียกเข้าหมู , ไม่ใช่คณะมากรูปด้วยกัน ไม่ใช่ภิกษุณีรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกว่าสังฆา 
ทิเสส คำว่า สังฆาทิเสส เป็นการขนานนาม คือเป็นชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล แม้เพราะเหตุนั้น 
จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส. 

อนาปัตติวาร 

[๓๔] ภิกษุณีถูกมนุษย์เกาะตัวไป ๑ ขออารักขา ๑ บอกไม่เจาะตัว ๑ วิกลจริต ๑ 
ภิกษุณีอาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

สังฆาทิเสสสักขาบทที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 21 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒ 
เรื่องชายาเจ้าลิจฉวีกับภิกษุณีกุลลนันทา 

[๓๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ชายาของเจ้าลิจฉวีองค์หนึ่งในพระนครเวสาลี 
ประพฤตินอกใจ. จึงเจ้าลิจฉวีองค์นั้นรับสั่งกะนางว่าเจ้างดเว้นได้เป็นการดี เราจักทำความพินาศ 
ให้แก่เจ้า. แม้'นางถูกว่ากล่าวอย่างนี้ก็'ไม่เชื่อพิง. ก็สมัยนั้นแล คณะเจ้าลิจฉวีแห่งพระนครเวสาลี 
กำลังประชุมกันด้วยกรณียะบางอย่าง. จึงเจ้าลิจฉวีองค์นั้นได้กล่าวกะเจ้าลิจฉวีเหล่านั้นว่า ท่านผู้มี 
เกียรติทั้งหลาย ขอจงโปรดอนุญาตสตรีผู้หนึ่งให้แก่ข้าพเจ้า. 

คณะถามว่า สตรีผู้นั้นคือใคร? 

เจ้าชายสามีของนางตอบว่า คือ ภรรยาของข้าพเจ้า ประพฤตินอกใจ ข้าพเจ้าจักฆ่านาง. 

คณะกล่าวว่า จงเข้าใจเอาเอง รู้เอาเองเถิด. 

สตรีผู้นั้นทราบข่าวว่า สามีใคร่ชักฆ่าเรา จึงเก็บสิ่งของที่ดีๆ หนีไปยังพระนครสาวัตถี 
เข้าหาเหล่าเดียรถีย์ขอบวช พวกเดียรถีย์ไม่ปรารถนาจะให้นางบวช นางจึงเข้าไปหาภิกษุณี ขอ 
บวช แม้ภิกษุณีทั้งหลายก็ไม่ปรารถนาจะให้นางบวช จึงเข้าไปหาภิกษุณีถุลลนันทา แสดงห่อของ 
แล้วขอบวช ภิกษุณีถุลลนันทารับห่อของ แล้วให้นางบวช. 

ครั้นเจ้าลิจฉวีนั้นทรงสืบหาสตรีนั้นไปถึงพระนครสาวัตถี พบนางบวชอยู่ในสำนักภิกษุณี 
จึงเข้าเฝ็าพระเจ้าปเสนท่โกศลกราบทูลว่า ขอเดชะ ชายาของหม่อมฉันลักของมีค่ามาสู่พระนคร 
สาวัตถี ขอพระองค์จงทรงอนุญาตชายาของหม่อมฉันผู้นั้นเถิด พระพุทธเจ้าข้า. 

พระราชารับสั่งว่า พนาย ล้าเช่นนั้น เชิญท่านค้นหา พบแล้วมาบอก. 

เจ้าถิจฉวีกราบทูลว่า หม่อมฉันเห็นนางบวชอยู่ในสำนักภิกษุณี พระพุทธเจ้าข้า. 

พระราชาตรัสว่า ล้านางบวชอยู่ในสำนักภิกษุณี เราก็ทำอะไรนางไม , ได้ เพราะพระธรรมอัน 
พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว ขอนางจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด. 

จึงเจ้าถิจฉวีนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนเหล่าภิกษุณีจึงได้ให้หญิงโจรบวชเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินเจ้าถิจฉวีนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย ... 
ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้าถุลลนันทาจึงได้ให้หญิงโจรบวชเล่า แล้วแจ้งเรื่อง 
นั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 22 

ทรงสอบถาม 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณี 
ถุลลนันทาให้หญิงโจรบวชหรือ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทา จึงได้ให้ 
หญิงโจรบวชเล่า การกระทำของนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๐. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด รู้อยู่ว่าหญิงเป็นโจร ผู้ปรากฏ เป็นนักโทษประหาร ไม่ 
บอกกล่าวพระราชา หมู , คณะ นายหมวดหรือนายกอง รับให้บวช เว้นแต่บวชมาแล้ว ภิกษุณี 
แม้นี้ก็ต้องธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำ. 

เรื่องชายาเจ้าลิจฉวีกับภิกษุณีถุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๖] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้. ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า รู้ คือ รู้เองก็ตาม คนอื่นบอกแก่นางก็ตาม เจ้าตัวบอกก็ตาม. 

ที่ชื่อว่า โจร ความว่า สตรีใดถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้ อันเป็นส่วนขโมย ได้ราคา 
ห้ามาสกก็ดี เกินกว่าห้ามาสกก็ดี สตรีนั้นชื่อว่าเป็นโจร. 

ที่ชื่อว่า ถูกประหาร ได้แก่ ผู้ทำกรรมถึงถูกฆ่า. 

ที่ชื่อว่า ผู้ปรากฏ คือ ผู้ที่คนอื่นรู้กันแล้ว'ว่า นางนี้จะต้องถูกประหาร. 

บทว่า ไม่บอกกล่าว คือ ไม่ขออนุญาต. 

ที่ชื่อว่า พระราชา ความว่า พระราชาทรงปกครองในถิ่นใด ต้องขอพระบรมราชานุญาต 
ในถิ่นนั้น. 

ที่ชื่อว่า หมู , ตรัสหมายหมู่ภิกษุณี ต้องบอกหมู่ภิกษุณี. 

ที่ชื่อว่า คณะ ความว่า คณะปกครองในถิ่นใด ต้องบอกคณะในถิ่นนั้น. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 23 

ที่ชื่อว่า นายหมวด ความว่า นายหมวดปกครองในถิ่นใด ต้องบอกนายหมวดในถิ่นนั้น. 

ที่ชื่อว่า นายกอง ความว่า นายกองปกครองในถิ่นใด ต้องบอกนายกองในถิ่นนั้น. 

บทว่า เว้นแต่บวชมาแล้ว ความว่า เว้นสตรีที่บวชมาแล้ว. 

ที่ชื่อว่า บวชมาแล้ว มีสอง คือ บวชมาแล้วในสำนักเดียรถีย์ ๑ บวชมาแล้วในสำนัก 
ภิกษุณีเหล่าอื่น ๑. 

เว้นแด , สตรีที่บวชมาแล้ว ภิกษุณีรับว่าจักให้บวช แล้วแสวงหาคณะก็ดี อาจารินีก็ดี บาตร 
ก็ดีจีวรก็ดีหรือสมมติสีมาต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติต้องอาบัติทุกกฏจบกรรมวาจาสอง 
ครั้ง ต้องอาบัติถุลลัจจัย จบกรรมวาจาครั้งสุด อุปัชฌายา ต้องอาบัติสังฆาทิเสส คณะและอาจารินึ 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 

[๓๗] บทว่า ภิกษุณีแม้'นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อนๆ 

บทว่า มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำ คือ ต้องอาบัติพร้อมกับล่วงวัตถุโดยไม่ต้องสวด 
สมนุภาส. 

ที่ชื่อว่า นิสสารณียะ ได้แก่ ขับออกจากหมู , . 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สังฆ์เท่านั้น ให้มานัตเพื่ออาบัตินั้น ... แม้เพราะเหตุนั้น 
จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส. 

บทภาชนึย์ 

[๓๘] หญิงโจร ภิกษุณีสำคัญว่าหญิงโจร รับให้บวช เว้นแด , บวชมาแล้ว ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

หญิงโจร ภิกษุณีสงสัยรับให้บวชเว้นแต่บวชมาแล้วต้องอาบัติทุกกฏ. 

หญิงโจร ภิกษุณีสำคัญว่าไม่ใช่หญิงโจร รับให้บวช เว้นแต่บวชมาแล้ว ไม , ต้องอาบัติ. 

ไม่ใช่หญิงโจร ภิกษุณีสำคัญว่าหญิงโจร รับให้บวช เว้นแต่บวชมาแล้ว ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม่ใช่หญิงโจร ภิกษุณีสงสัย รับให้บวช เว้นแต่บวชมาแล้ว ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม่ใช่หญิงโจร ภิกษุณีสำคัญว่าไม , ใช่หญิงโจร รับให้บวช เว้นแต่บวชมาแล้ว ไม , ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๓๙] ไม , รู้ รับให้บวช ๑ ขออนุญาตแล้ว รับให้บวช ๑ บวชมาในฝ่ายอื่นแล้ว รับให้ 
อยู่ในสำนัก ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


สังฆาทิเสสสิกขาบทที ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 24 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓ 
เรื่องอันเตวาสินึของพระเถรีภัททากาปิลานึ 

[๔๐] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิฌฑิกคหบดี 
เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีอันเตวาสินึของพระเถรีภัททากาปิลานึ ทะเลาะทับภิกษุณี 

ทั้งหลายแล้วหนีไปสกุลญาติในหมู่บ้านตำบลหนึ่ง. พระเถรีภัททากาปิลานีไม , เห็นนาง จึงถามภิกษุณี 
ทั้งหลายว่า ภิกษุณีมีชื่อนี้หายไปไหน? 

ภิกษุณีทั้งหลายตอบว่า เธอทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลาย แล้วก็หายไป เจ้าค่ะ. 

พระเถรีขอร้องว่า สกุลญาติของเธออยู่ที่ตำบลบ้านโน้น ขอแม่เจ้าช่วยโปรดไปสืบถามดู 
ที่บ้านทันที. 

ภิกษุณีทั้งหลายไปที่บ้านนั้น พบเธอแล้วถามว่า แม่เจ้า ทำไมเธอจึงมาคนเดียวเล่า ไม่ 
ถูกคนรังแกบ้างหรือ? 

ภิกษุณีนั้นตอบว่า ไม , ถูก เจ้าข้า. 

บรรดาภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่าไฉนภิกษุณีจึง 
ได้ไปในละแวกบ้านคนเดียวเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีผู้เดียวไป 
ในละแวกบ้าน จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีผู้เดียวจึงได้ไปใน 
ละแวกบ้านเล่า การกระทำของนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีตั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๑. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ผู้เดียวไปสู่ละแวกบ้าน ภิกษุณีแบ้นี้ ก็ต้องธรรมคือ 
สังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 25 

ก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก'ภิกษุณีทั้งหลายด้วยประการฉะนี้. 

เรื่องอันเตวาสินึของพระเถรีภัททากาปิลานึ จบ. 

เรื่องภิกษุณีสองรูป 

[๔๑] สมัยต่อมา ภิกษุณีสองรูปเดินทางจากเมืองสาเกตไปพระนครสาวัตถี ในระหว่าง 
ทางต้องข้ามแม่นา. จึงภิกษุณีสองรูปนั้นเข้าไปหาพวกคนพายเรือแล้ววิงวอนว่า ขอท่านได้โปรด 
สงเคราะห์ให้พวกข้าพเจ้าข้ามฟากสักหน่อย. 

พวกคนเรือกล่าวว่า แม่เจ้าทั้งหลาย พวกข้าพเจ้าไม่สามารถให้ข้ามแม่นี้าคราวเดียวสองรูป 
ได้ คนเรือคนหนึ่ง ยังภิกษุณีรูปหนึ่งให้ข้ามฟาก. เขาข้ามถึงส่งแล้วได้ข่มขืนใจภิกษุณีรูปที่ข้ามฟาก. 
คนเรือที่ยังไม่ข้ามฟากมาก็ข่มขืนใจภิกษุณีรูปที่ยังไม่ข้ามฟากมา. 

เธอทั้งสองนั้นภายหลังพบกันแล้วถามกันขึ้นว่า เธอไม , ถูกรังแกดอกหรือ? 

รูปที่ถูกถามตอบว่า ดิฉันถูก เจ้าค่ะ ก็เธอไม , ถูกรังแกหรือ? 

อีกรูปหนึ่งตอบว่า ดิฉันก็ถูก เจ้าค่ะ. 

ครั้นภิกษุณีเหล่านั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแล้ว ได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลาย. บรรดา 
ภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีรูปเดียว จึงไปส่งแม่นา 
แล้วแจ้งเรื่องนั้นแก , ภิกษุทั้งหลายๆ กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีรูปเดียว 
ไปส่งแม่นั้า จริงหรือ?. 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีรูปเดียว จึงได้ไป 
ส่งแม่นั้นล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส ... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนั้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระอนุบัญญัติ ๑ 

๑๑. ๓ ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ผู้เดียวไปสู่ละแวกบ้านก็ดี ผู้เดียวไปสู่ส่งแม่นั้าก็ดี 
ภิกษุณีแม้'นั้ก็ด้องธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 26 

ก็แลสิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ด้วย 
ประการฉะนี้. 

เรื่องภิกษุณีสองรูป จบ. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๔๒] สมัยต่อมา ภิกษุณีหลายรูปได้พากันไปสู่พระนครสาวัตถีในโกศลชนบท เข้าถึง 
บ้านตำบลหนึ่งในเวลาเย็น. ในบรรดาภิกษุณีเหล่านั้น รูปหนึ่งทรงโฉมวิไล น่าพิศ พึงชม. บุรุษ 
ผู้หนึ่งพอได้สบนางก็มีจิตปฏิพัทธ์. จึงเมื่อเขาตกแต่งที่พักแรมถวายภิกษุณีเหล่านั้น ได้ชัดที่พักแรม 
สำหรับภิกษุณีสวยนั้นไว้ ณ ส่วนข้างหนึ่ง. คราวนั้น นางกำหนดรู้ได้ทันทีว่า บุรุษผู้นี้ถูกราคะกลุ้มรุม 
แล้ว ล้ากลางคืนเขาชักเข้าหา ความเสียหายชักมีแก่เรา แล้วไม่บอกลาภิกษุณีทั้งหลาย หนีไปพักแรม 
ในสกุลอื่น. ครั้นเวลาราตรีบุรุษนั้นมาล้นหาภิกษุณีสวยนั้น ได้กระทบถึงภิกษุณีทั้งหลาย. ภิกษุณี 
ทั้งหลายไม , เห็นภิกษุณีสวยนั้น จึงพูดกันอย่างนี้ว่า นางตามผู้ชายไปแล้วเป็นแน่. 

ครั้นราตรีนั้นผ่านไป ภิกษุณีสาวก็เข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลาย. ภิกษุณีทั้งหลายถามนางว่าเธอ 
เดินออกไปกับผู้ชายอื่นหรือ? 

นางปฏิเสธว่า ไม , ได้เดินกับผู้ชาย เจ้าค่ะ แล้วเล่าเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลาย. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนในเวลาราตรี 
ภิกษุณีจึงได้อยู่แต่ลำพังปราศจากพวกเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีผู้เดียวอยู่ 
ปราศจากพวกในราตรี จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีผู้เดียว จึงได้อยู่ 
ปราศจากพวกในราตรีเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , 
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล ภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 27 


พระอนุบัญญัติ ๒ 

๑๑. ๓. ข. อนึ่ง ภิกษุณีใด ผู้เดียวไปสู่ละแวกบ้านก็ดี ผู้เดียวไปสู่ส่งแม่นั้าก็ดี ผู้ 
เดียวอยู่ปราศจากพวกในราตรีก็ดี ภิกษุณีแม้นก็ต้องธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มี 
อันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำ. 

ก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ด้วยประการ 

ฉะนี. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๔๓] สมัยต่อมา ภิกษุณีหลายรูปเดินทางไกลไปพระนครสาวัตถี ในโกศลชนบท. ภิกษุณี 
รูปหนึ่งในจำนวนนั้นปวดอุจจาระ จึงได้เดินล้าหลังไปแต่ผู้เดียว. พวกชาวบ้านพบนางแล้ว ได้ข่มขืน 
ใจ. ต่อมานางเข้าไปหาภิกษุณีพวกนั้น ภิกษุณีพวกนั้นได้ถามว่า ทำไมเธอจึงเดินล้าหลังแต่ผู้เดียว 
เล่า ไม่ถูกคนรังแกดอกหรือ? 

นางตอบว่า ถูกรังแกมาแล้ว. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีจึงเดินปลีก 
ไปจากคณะแต่ผู้เดียวเล่า -.. แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีเดินปลีกไป 
จากคณะแต่ผู้เดียวจริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีผู้เดียวจึงได้เดินปลีกไปจาก 
คณะเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนั้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระอนุบัญญัติ ๓ 

๑๑. ๓. ค. อนึ่ง ภิกษุณีใด ผู้เดียวไปสู่ละแวกบ้านก็ดี ผู้เดียวไปสู่ส่งแม่นี้' ไก็ดี ผู้เดียว 
อยู่ปราศจากพวกในราตรีก็ดี ผู้เดียวเดินปลีกไปจากคณะก็ดี ภิกษุณีแม้นั้ก็ต้องธรรมคือ 
สังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 28 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๔] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า ผู้เดียวเดินไปสู่ละแวกบ้านก็ดี ความว่า บ้านที่มีเครื่องล้อม ย่างเท้าล่วงเข้าเขต 
ล้อมก้าวที่หนึ่ง ต้องอาบัติถุลลัจขัย ก้าวที่สอง ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. บ้านที่ไม่มีเครื่องล้อม ย่าง 
เท้าล่วงอุปจารก้าวที่หนึ่ง ต้องอาบัติถุลลัจขัย ก้าวที่สองต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

บทว่า ผู้เดียวเดินไปสู่ส่งแม่นี้าก็ดี ความว่า สถานที่ที่นางภิกษุณีครองผ้าปกปิดมณฑล 
สามเดินข้ามนี้าในที่ใดที่หนึ่ง ผ้าอันตรวาสกเปียก ชื่อว่าแม่นี้า. ย่างเท้าข้ามก้าวที่หนึ่ง ต้องอาบัติ 
ถุลลัจขัย ย่างเท้าข้ามก้าวที่สอง ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

บทว่า ผู้เดียวอยู่ปราศจากพวกในราตรีก็ดี ความว่า จวนจะละหัตถบาสเพื่อนภิกษุณี 
พร้อมกับอรุณขึ้น ต้องอาบัติถุลลัจขัย ละแก้ว ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

บทว่า ผู้เดียวเดินปลีกไปจากคณะก็ดี ความว่า ในป่าไม่มีหมู่บ้าน จวนจะละอุปจารแห่ง 
การมองเห็น หรือได้ยินเสียงเพื่อนภิกษุณี ต้องอาบัติถุลลัจขัย ละแก้ว ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

[๔๕] บทว่า ภิกษุณีแม้'นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อน. 

บทว่า มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำ ความว่า ต้องอาบัติพร้อมกับการล่วงวัตถุ โดยไม่ 

ต้องสวดสมนุภาส. 

ที่ชื่อว่า นิสสารณียะ แปลว่า ถูกขับออกจากหมู่. 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้มานัต ... แท้เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า 
สังฆาทิเสส. 

อนาปัตติวาร 

[๔๖] มีเพื่อนภิกษุณีไปตามด้วยก็ดี สึกแก้วก็ดี ถึงมรณภาพแก้วก็ดี ไปเข้ารีดเดียรถีย์ 
ก็ดี ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 29 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ 
เรื่องภิกษุณีชัณฑกาลี 

[๔๗] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีชัณฑกาลีเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อความ 
ทะเลาะ ก่อความวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์. เมื่อสงฆ์จะลงทัณฑกรรมแก , นาง 
แต่ภิกษุณีถุลลนันทาค้านไว้. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาได้ไปสู่ตำบลบ้านหนึ่งด้วยกิจจำเป็นบาง 
อย่าง. ครั้นภิกษุณีสงฆ์ทราบว่าภิกษุณีถุลลนันทาหลีกไปแล้ว จึงยกภิกษุณีจัฌฑกาลีเสียจากหมู , เพราะ 
ไม่เห็นอาบัติ. ภิกษุณีถุลลนันทาเสร็จกรณียะนั้นในบ้านแล้ว กลับมาสู่พระนครสาวัตถีตามเดิม. 

เมื่อนางมาถึง ภิกษุณีจัณฑกาลีไม่ปูอาสนะ ไม , เข้าไปจัดตั้งนั้าล้างเท้า ตั้งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า 
ไม , ลุกรับบาตรจีวร ไม่ต้อนรับด้วยนั้าดื่ม. นางจึงถามภิกษุณีจัณฑกาลีว่า เหตุไฉนเมื่อเรามาถึง 
เธอจึงไม , ปูอาสนะ ไม , จัดตั้งนั้าล้างเท้า ตั้งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า ไม่ลุกรับบาตรจีวร ไม่ต้อนรับ 
ด้วยนั้าดื่มเล่า? 

ภิกษุณีจัณฑกาลีตอบว่า การที่เป็นเช่นนั้นนั่น เพราะดิฉันเป็นภิกษุณีไม่มีที่พึ่ง เจ้าค่ะ. 

ภิกษุณีลุลลนันทาถามว่า เหตุไฉนเล่า เธอจึงเป็นคนไม่มีที่พึ่ง? 

ภิกษุณีจัณฑกาลีชี้แจงว่า เพราะภิกษุณีเหล่านี้คงเข้าใจดิฉันว่า นางนี้เป็นคนไม , มีที่พึ่ง ไม่ 
มีใครรู้จัก กิจอันเป็นหน้าที่ของนางคนนี้ก็ไม่มีสักอย่าง จึงได้ยกดิฉันเสียจากหมู่ เพราะไม่เห็น 
อาบัติ เจ้าค่ะ. 

ภิกษุณีลุลลนันทากล่าวว่า ภิกษุณีเหล่านั้นเป็นพาล ไม , ฉลาด ไม , รู้จักกรรมหรือโทษของ 
กรรม กรรมวิบัติ หรือกรรมสมบัติ เราเท่านั้นจึงจะรู้จักกรรม โทษของกรรม กรรมวิบัติ และ 
กรรมสมบัติ เราจะพึงทำกรรมที่เราไม , ได้ร่วมทำ หรือจะพึงยังกรรมที่เขาทำแล้วให้กำเริบ แล้วให้ 
ประชุมภิกษุณีสงฆ์ด่วน เรียกภิกษุณีชัฌฑกาลีให้เข้าหมู , . 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้าลุลลนันทา 
ไม่บอกกล่าวการกสงฆ์ ไม , รู้ฉันทะของคณะ จึงได้เรียกภิกษุณีผู้ซึ่งสงฆ์พร้อมเพรียงกันยกเสียจาก 
หมู , ตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน์แล้วให้เข้าหมู , เล่า -.. แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 


พระภาค. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 30 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีถุลลนันทา 
ไม่บอกกล่าวการกสงฆ์ไม , รู้ฉันทะของคณะ เรียกภิกษุณีผู้ซึ่งสงฆ์พร้อมเพรียงกันยกเสียจากหมู , 
ตามธรรม ตามวินัย อันเป็นสัตถุศาสน์แล้วให้เข้าหมู่ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทา ไม่บอก 
กล่าวการกสงฆ์ ไม , รู้ฉันทะของคณะ จึงได้เรียกภิกษุณีผู้ซึ่งสงฆ์พร้อมเพรียงกันยกเสียจากหมู่ ตาม 
ธรรม ตามวินัย อันเป็นสัตถุศาสน์แล้วให้เข้าหมู , เล่า การกระทำของนางนั้น ไม่เป็นไปเพื่อความ 
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๒. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่บอกกล่าวการกสงฆ์ ไม , รู้ฉันทะของคณะ เรียกภิกษุณี 
ผู้ซึ่งสงฆ์พร้อมเพรียงกันยกเสียจากหมู , ตามธรรม ตามวินัย อันเป็นสัตถุศาสน์แล้วให้เข้า 
หมู , ภิกษุณีแม้'นี้ก็ต้องธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำ. 

เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๘] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้. ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

สงฆ์ที่ชื่อว่า พร้อมเพรียงกัน คือ มีสังวาสเสมอกัน อยู่ในสีมาเดียวกัน. 

ที่ชื่อว่า ยกเสียจากหมู , คือ ลูกยกเสียจากหมู , เพราะไม , เห็นอาบัติ หรือเพราะไม่ทำคืน 
อาบัติ หรือเพราะไม่สละคืนทิฏฐิบาป. 

บทว่า ตามธรรม ตามวินัย คือตามธรรมใด ตามวินัยใด. 

บทว่า อันเป็นสัตถุศาสน์ ได้แก่ ธรรมนั้น วินัยนั้นเป็นคำสั่งสอนของพระชินะ คือ 
เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 31 

บทว่า ไม , บอกกล่าวการกสงฆ์ คือ ไม , บอกเล่าการกสงฆ์ผู้ทำกรรมให้ทราบ. 

บทว่า ไม , รู้ฉันทะของคณะ คือ ไม , รู้ความพอใจของคณะ. 

ภิกษุณีประสงค์จะเรียกเข้าหมู , แสวงหาคณะก็ดี สมมติสีมาก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติ 
ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองครั้ง ต้องอาบัติถุลลัจจัย จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

[๔๙] บทว่า ภิกษุณีแม้'นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อนๆ. 

บทว่า มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำ ความว่า ต้องอาบัติพร้อมกับการล่วงวัตถุ โดย 
ไม่ต้องสวดสมนุภาส. 

ที่ชื่อว่า นิสสารณีย ได้แก่ ถูกขับออกจากหมู , สงฆ์. 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้มานัต ... แม้เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า 
สังฆาทิเสส. 

บทภาชนีย์ 

ติกะสังฆาทิเสส 

[๕๐] กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม เรียกเข้าหมู , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย เรียกเข้าหมู , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม เรียกเข้าหมู , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ติกะทุกกฏ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่ากรรมเป็นธรรม ... ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ... ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ... ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๕๑] บอกกล่าวการกสงฆ์ผู้ทำกรรม แล้วเรียกเข้าหมู , ๑ รู้ฉันทะของคณะ แล้วเรียก 
เข้าหมู , ๑ เรียกภิกษุณีผู้ประพฤติชอบแล้วเข้าหมู , ๑ เรียกเข้าหมู , ในเมื่อการกสงฆ์ผู้ทำกรรมไม , มี ๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 32 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕ 

เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา 

[๕๒] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีสุนทรีนันทาเป็นผู้ทรงโฉมวิไล น่าพิศพึงชม. 

คนทั้งหลายแลเห็นนางที่ในโรงฉันแล้วมีความพึงพอใจ ต่างถวายโภชนาหารที่ดีๆ แก่นางผู้มีความ 
พึงพอใจ. นางฉันได้พอแก่ความประสงค์. ภิกษุณีรูปอื่นๆ ไม , ได้ฉันตามต้องการ. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้าสุนทรีนันทา 
จึงได้มีความยินดีรับของเคี้ยวของฉันด้วยมือของตนเอง จากมือของบุรุษบุคคลผู้มีความพึงพอใจ 
แล้วเคี้ยวฉันเล่า -.. แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีสุนทรีนันทา 
มีความยินดีรับของเคี้ยวของฉันด้วยมือของตนเอง จากมือของบุรุษบุคคลผู้มีความพึงพอใจ แล้ว 
เคี้ยวฉัน จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน ภิกษุณีสุนทรีนันทา จึง 
ได้ยินดีรับของเคี้ยวของฉันด้วยมือของตนเองจากมือของบุรุษบุคคลผู้มีความพึงพอใจแล้วเคี้ยวฉันเล่า 
การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๓. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด มีความพึงพอใจ รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ด้วยมือ 
ของตนเอง จากมือของบุรุษบุคคลผู้มีความพึงพอใจแล้วเคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ภิกษุณีแม้'นี้ก็ต้อง 
ธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำ. 

เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๕๓] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 33 

ที่ชื่อว่า มีความพึงพอใจ คือ มีความยินดียิ่งนัก มีความเพ่งเล็ง มีจิตปฏิพัทธ์. 

ที่ชื่อว่า ผู้มีความพึงพอใจ คือ มีความยินดียิ่งนัก มีความเพ่งเล็ง มีจิตปฏิพัทธ์. 

ที่ชื่อว่า บุรุษบุคคล ได้แก่ มนุษย์ผู้ชาย ไม่ใช่ยักษ์ผู้ชาย ไม่ใช่เปรตผู้ชาย ไม่ใช่ 
สัตว์ดิรัจฉานตัวผู้ เป็นผู้รู้ความ สามารถเพื่อจะยินดียิ่งนัก. 

ที่ชื่อว่า ของเคี้ยว คือ ยกเว้นโภชนะ ๕ อย่าง กับนั้าและไม้สีฟ้น นอกนั้นชื่อว่าของเคี้ยว. 
ที่ชื่อว่า ของฉัน ได้แก่โภชนะทั้งห้า คือ ข้าวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแห้ง ๑ ปลา ๑ เนื้อ ๑. 
ภิกษุณีรับประเคนด้วยตั้งใจว่า จักเคี้ยว จักฉัน ต้องอาบัติถุลลัจจัย กลืนกิน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ทุกๆ คำกลืน. 

[๕๔] บทว่า ภิกษุณีแม้'นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อนๆ 
บทว่า มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำ คือ ต้องอาบัติพร้อมกับการล่วงวัตถุ โดยไม่ต้อง 
สวดสมนุภาส. 

ที่ชื่อว่า นิสสารณียะ ได้แก่ ถูกขับออกจากหมู , สงฆ์ 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้มานัต ... แม้เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า 
สังฆาทิเสส. 

รับประเคนนั้าและไม้ชำระพ่น ต้องอาบัติทุกกฏ. 

บทภาชนีย์ 

[๕๕] ฝ่ายหนึ่งมีความพึงพอใจ รับประเคนด้วยตั้งใจว่า จักเคี้ยวชักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 
กลืนกิน ต้องอาบัติถุลลัจจัยทุกๆ คำกลืน รับประเคนนั้าและไม้ชำระพ่น ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ทั้งสองฝ่ายมีความพึงพอใจ รับประเคนจากมือยักษ์ผู้ชาย เปรตผู้ชาย บัณเฑาะว์หรือ 
หรือสัตว์ติรัจฉานตัวผู้ที่มีกายคล้ายมนุษย์ ด้วยตั้งใจว่า จักเคี้ยว จักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กลืนกิน ต้องอาบัติถุลลัจจัย ทุกๆ คำกลืน. รับประเคนนั้าและไม้ชำระพ่น ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เขามีความพึงพอใจฝ่ายเดียว รับประเคนด้วยตั้งใจว่า จักเคี้ยว จักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 
กลืนกินต้องอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คำกลืน รับประเคนนั้าและไม้ชำระพ่น ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๕๖] ทั้งสองฝ่ายไม่มีความพึงพอใจ ๑ รู้อยู่ว่าเขาไม , มีความพึงพอใจจึงรับประเคน ๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 34 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ 

เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา 

[๕๗] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีสุนทรีนันทาเป็นผู้ทรงโฉมวิไล น่าพิศพึงชม. 
คนทั้งหลายพบนางที่ในโรงฉันแล้ว ต่างมีความพอใจ ถวายโภชนาหารที่ดีๆ แก , นาง นางรังเกียจไม่ 
รับประเคน. ภิกษุณีผู้นั้งรอลำดับจึงถามนางว่า แม่เจ้า เหตุไรแม่เจ้าจึงไม , รับประเคนเล่า เจ้าค่ะ? 

นางตอบว่า เพราะเขามีความพอใจ เจ้าค่ะ. 

ภิกษุณีนั้นถามว่า ก็แม่เจ้ามีความพอใจด้วยหรือ? 

สุ. ไม , มี เจ้าค่ะ. 

กิ. แม่เจ้า บุรุษบุคคลนั่น มีความพอใจก็ตาม ไม่มีความพอใจก็ตาม จักทำอะไรแก , 

แม่เจ้าได้ เพราะแม่เจ้าไม่มีความพอใจ นิมนต์เถิด เจ้าค่ะ บุรุษบุคคลนั้นจักถวายของสิ่งใด 
เป็นของเคี้ยว หรือของฉันก็ตาม แก , แม่เจ้าๆ จงรับประเคนของสิ่งนั้นด้วยมือของตน แล้วเคี้ยว 
หรือฉันเถิด เจ้าค่ะ. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีจึงได้ 
กล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้า บุรุษบุคคลนั่น มีความพอใจก็ตาม ไม่มีความพอใจก็ตาม จักทำอะไรแก , 

แม่เจ้าได้ เพราะแม่เจ้าไม่มีความพอใจ นิมนต์เถิด เจ้าค่ะ บุรุษบุคคลนั้นจะถวายของสิ่งใด 
เป็นของเคี้ยวหรือของฉันก็ตาม แก , แม่เจ้า แม่เจ้าจงรับประเคนของสิ่งนั้นด้วยมือของตน แล้ว 
เคี้ยวหรือฉันเถิดดังนี้เล่า -.. แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกล่าวอย่างนี้ 
ว่า แม่เจ้า บุรุษบุคคลนั่นมีความพอใจก็ตาม ไม่มีความพอใจก็ตาม ชักทำอะไรแก่แม่เจ้าได้ เพราะ 
แม่เจ้าไม , มีความพอใจ นิมนต์เถิด เจ้าค่ะ บุรุษบุคคลนั้นจะถวายของสิ่งใด เป็นของเคี้ยวก็ตาม 
ของฉันก็ตาม แก , แม่เจ้า แม่เจ้าจงรับประเคนของสิ่งนั้น ด้วยมือของตน แล้วเคี้ยวหรือฉันเถิด 
ดังนี้ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่า 
แม่เจ้า บรษบคคลนั่น มีความพอใจก็ตาม ไม่มีความพอใจก็ตาม ชักทำอะไรแก , แม่เจ้าได้ เพราะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 35 

แม่เจ้าไม , มีความพอใจ นิมนต์เถิดเจ้าค่ะ บุรุษบุคคลนั้นจะถวายของสิ่งใด เป็นของเคี้ยวก็ตาม 
ของฉันก็ตาม แก่แม่เจ้า แม่เจ้าจงรับประเคนของสิ่งนั้น ด้วยมือของตน แล้วเคี้ยวหรือฉันเถิด 
ดังนี้เล่า การกระทำของนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๔. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด กล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้า บุรุษบุคคลนั้น มีความพอใจ 
ก็ตาม ไม่มีความพอใจก็ตาม จักทำอะไรแก่แม่เจ้าได้ เพราะแม่เจ้าไม , มีความพอใจ นิมนต์ 
เถิด เจ้าค่ะ บุรุษบุคคลนั้นจะถวายของสิ่งใด เป็นของเคี้ยวหรือของฉันก็ตาม แก่แม่เจ้า 
ขอแม่เจ้า จงรับประเคนของสิ่งนั้นด้วยมือของตน แล้วเคี้ยวหรือฉันเถิด ดังนี้ภิกษุณีแม้นี้ 
ก็ต้องธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำ. 

เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา จบ. 

สักขาบทวิภังค์ 

[๕๘] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่าผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า กล่าวอย่างนี้คือ พูดส่งเสริมว่า แม่เจ้า บุรุษบุคคลนั่น มีความพอใจก็ตาม ไม่มี 
ความพอใจก็ตาม ชักทำอะไรแก่แม่เจ้าได้ เพราะแม่เจ้า ไม่มีความพอใจ นิมนต์เถิด เจ้าค่ะ บุรุษ 
บุคคลนั้น จะถวายของสิ่งใด เป็นของเคี้ยว หรือของฉันก็ตาม แก่แม่เจ้า ขอแม่เจ้าจงรับประเคน 
ของสิ่งนั้นด้วยมือของตน แล้วเคี้ยวหรือฉันเถิด ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีรับประเคนตามคำของภิกษุณีผู้พูดนั้น ด้วยประสงค์จะเคี้ยวจะฉัน ภิกษุณีผู้พูดนั้น 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีนั้นฉัน ภิกษุณีผู้พูด ต้องอาบัติถุลลัจชัย ทุกๆ คำกลืน. 

ภิกษุณีนั้นฉันอาหารเสร็จ ภิกษุณีผู้พูด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

บทว่า ภิกษุณีแม้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อนๆ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 36 

บทว่า มีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำ คือ ต้องอาบัติพร้อมกับการล่วงวัตถุ โดยไม่ 
ต้องสวดสมนุภาส. 

ที่ชื่อว่า นิสสารณียะ ได้แก่ ลูกขับออกจากหมู , . 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้มานัต ... เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า 
สังฆาทิเสส. 

ภิกษุณีพูดส่งเสริมว่า จงรับประเคนนี้าและไม้ชำระฟ้น ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีรับประเคนตามคำของภิกษุณีผู้พูดนั้น ด้วยประสงค์จะเคี้ยวจะฉัน ภิกษุณี ผู้พูดนั้น ต้อง 
อาบัติทุกกฏ. 

บทภาชนึย์ 

[๕๙] ฝ่ายหนึ่งมีความพอใจ ภิกษุณีพูดส่งเสริมว่า แม่เจ้า จงเคี้ยวก็ตาม จงฉันก็ตาม 
ซึ่งของเคี้ยวก็ตาม ของฉันก็ตาม ที่รับจากมือของยักษ์ก็ดี เปรตผู้ชายก็ดี บันเฑาะค์ผู้ชายก็ดี สัตว์ 
ติรัจฉานตัวผู้มีกายคล้ายมนุษย์ก็ดี ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีรับประเคนตามคำของผู้พูดนั้น ด้วยประสงค์ว่าจะเคี้ยวจะฉัน ภิกษุณีผู้พูด ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ. ภิกษุณีนั้นฉัน ภิกษุณีผู้พูด ต้องอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คำกลืน. ภิกษุณีนั้นฉันเสร็จ ภิกษุณีผู้พูด 
ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

พูดส่งเสริมว่า จงรับประเคนนำและไม้ชำระฟ้น ต้องอาบัติทุกกฏ. ภิกษุณีรับประเคนตาม 
คำของภิกษุนั้น ด้วยประสงค์ว่าจะเคี้ยวจะฉัน ภิกษุณีผู้พูดต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๖๐] รู้อยู่ว่าเขาไม่มีความพอใจ พูดล่งเสริม ๑ พูดล่งเสริมโดยเข้าใจว่าเขาโกรธกัน 
นางคงไม , รับประเคน ๑ พูดล่งเสริมโดยเข้าใจว่า นางจักไม่รับประเคน เพราะความเอ็นดูแก่สกุล ๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 37 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗ 

เรื่องภิกษุณีชัณฑกาลี 

[๖๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก 
คหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีชัณฑกาลีทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลาย โกรธ ขัดใจ 
แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระธรรม ข้าพเจ้าขอบอกคืน 
พระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอบอกคืนสิกขา ภิกษุณีที่ชื่อว่าสมณี จะมีเฉพาะสมณีเหล่าศากยธิดาเหล่านี้เมื่อไร 
แม้สมณีเหล่าอื่นที่มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขาก็ยังมี ข้าพเจ้าจะไปประพฤติ 
พรหมจรรย์ในสำนักสมณีเหล่านั้น ดังนี้. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียนโพนทะนาว่า ไฉน แม่เจ้าจัณฑกาลี 
จึงได้โกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธเจ้า -.. ข้าพเจ้าขอบอกคืนสิกขา ภิกษุณี 
ที่ชื่อว่าสมณี จะมีเฉพาะสมณีเหล่าศากยธิดาเหล่านี้เมื่อไร แม้สมณีเหล่าอื่นที่มีความละอาย มีความ 
รังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา ก็ยังมี ข้าพเจ้าจักประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักสมณีเหล่านั้น ดังนี้เล่า ... 
แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทังหลายว่า ดูกรภิกษุทังหลาย ข่าวว่าภิกษุณีชัณฑกาลี 
โกรธ ขัดใจ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธเจ้า -.. ข้าพเจ้าขอบอกคืนสิกขา ภิกษุณี 
ที่ชื่อว่าสมณี จะมีเฉพาะสมณีเหล่าศากยธิดาเหล่านี้เมื่อไร แม้สมณีเหล่าอื่นที่มีความละอาย มีความ 
รังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขาก็ยังมี ข้าพเจ้าจักไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักสมณีเหล่านั้น ดังนี้ 
จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีชัฌฑกาลีจึงได้โกรธ 
ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธเจ้า -.. ข้าพเจ้าขอบอกคืนสิกขา ภิกษุณีที่ชื่อว่า 
สมณี จะมีเฉพาะสมณีเหล่าศากยธิดาเหล่านี้เมื่อไร แม้สมณีเหล่าอื่นที่มีความละอาย มีความรังเกียจ 
ผู้ใคร่ต่อสิกขาก็ยังมี ข้าพเจ้าชักไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักสมณีเหล่านั้น ดังนี้เล่า การกระทำ 
ของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 38 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๘. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด โกรธ ขัดใจ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าขอบอกคืน 
พระพุทธเจ้า ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ์ ขอบอกคืนสิกขา ภิกษุณีที่ชื่อว่าสมณี 
จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหล่านี้เมื่อไร แม้สมณีเหล่าอื่นที่มีความละอาย มีความรังเกียจ 
ผู้ใคร่ต่อสิกขาก็ยังมี ข้าพเจ้าจักประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักสมณีเหล่านั้น ดังนั้น ภิกษุณี 
นั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้าอย่าได้โกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้า 
ขอบอกคืนพระพุทธเจ้า ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ์ ขอบอกคืนสิกขา ภิกษุณีที่ 
ชื่อว่าสมณี จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหล่านี้เมื่อไร แม้สมณีเหล่าอื่นที่มีความละอาย มี 
ความรังเกียจ ใคร่ต่อสิกขาก็ยังมี ข้าพเจ้าจักไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักสมณีเหล่านั้น 
ดังนั้น ภิกษุณีทั้งหลายจึงกล่าวว่า แม่เจ้าจงยินดียิ่ง พระธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว จง 
ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด และภิกษุณีนั้น อันภิกษุณีทั้งหลาย 
ว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลาย พึงสวดสมนุภาส 
กว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละกรรมนั้น ล้าเธอกำลังถูกสวดสมนุภาสกว่าจะครบสามจบอยู่ สละ 
กรรมนั้นเสีย สละได้อย่างนั้นั่นเป็นการดี หากเธอไม่สละ ภิกษุณีแม้นั้ก็ต้องธรรมคือ 
สังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันให้ต้องอาบัติในเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ. 

สักขาบทวิภังค์ 

[๖๒] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นั้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า โกรธ ขัดใจ คือไม่พอใจ แค้นใจ เจ็บใจ. 

บทว่า กล่าวอย่างนั้คือ กล่าวว่า ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธเจ้า ... บอกคืนสิกขา ภิกษุณี 
ที่มีชื่อว่าสมณี จะมีเฉพาะสมณีเหล่าศากธิดาเหล่านี้เมื่อไร แม้สมณีเหล่าอื่นที่มีความละอาย มีความ 
รังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา ก็ยังมี ข้าพเจ้าจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักสมณีเหล่านั้น ดังนี้. 

# ๑ สิกขาบทที่ ๑๕,๑๖,๑๗ เป็นสาธารณบัญญัติ ฉะนั้นสิกขาบทที่ ๗ จึงเป็นที่ ๑๘ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 39 

[๖๓] บทว่า ภิกษุณีนั้น ได้แก่ ภิกษุณีผู้ที่พูดอย่างนั้น. 

บทว่า อันภิกษุณีทั้งหลาย ได้แก่ภิกษุณีเหล่าอื่น คือ จำพวกที่ได้เห็น ได้ยิน เหล่านั้น 
พึงกล่าวว่า แม่เจ้าอย่าได้โกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธเจ้า -.. ขอบอกคืน 
สิกขา ภิกษุณีที่ชื่อว่าสมณี จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหล่านี้เมื่อไร แม้สมณีเหล่าอื่นที่มีความละอาย 
มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขาก็ยังมี ข้าพเจ้าจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักสมณีเหล่านั้นดังนี้ 
พึงกล่าวว่า แม่เจ้าจงยินดียิ่ง พระธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำ 
ที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สอง พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สาม หากนางสละเสีย สละ 
ได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากไม่สละ ต้องอาบัติทุกกฏ. ภิกษุณีทั้งหลายทราบข่าวแล้วไม่ว่ากล่าว 
ต้องอาบัติทุกกฏ. ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวมาสู่ท่ามกลางสงฆ์ แล้วว่ากล่าวว่า แม่เจ้า 
อย่าได้โกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธเจ้า -.. ขอบอกคืนสิกขา ภิกษุณี 
ที่ชื่อว่าสมณี จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหล่านี้เมื่อไร แม้สมณีเหล่าอื่นที่มีความละอาย มีความรัง 
เกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา ก็ยังมี ข้าพเจ้าจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักภิกษุณีเหล่านี้ดังนี้พึง 
กล่าวว่า แม่เจ้าจงยินดียิ่ง พระธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่ 
สุดทุกข์โดยชอบเถิด พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สอง พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สาม ถ้าภิกษุณีนั้นสละเสีย 
สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากไม่สละ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

วิธีสวดสมนุภาส 

[๖๔] ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีสงฆ์พึงสวดสมนุภาส. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสมนุภาสนั้น 
พึงสวดอย่างนี้อันภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่า 
ตังปี: 

กรรมวาจาสมนุภาส 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุณีมีชื่อนี้ผู้นี้ โกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ 
ว่า ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธเจ้า ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ์ ขอบอกคืน 
สิกขา ภิกษุณีที่ชื่อว่าสมณีจะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหล่านี้เมื่อไร แม้สมณีเหล่าอื่นที่มีความ 
ละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขาก็ยังมี ข้าพเจ้าจักไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนัก 
สมณีเหล่านั้น ดังนี้นางยังไม , สละวัตถุนั้น ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสวด 
สมนภาสภิกษณีผ้มีชื่อนี้ เพื่อให้สละวัตถนั้น นี่เป็นณัตติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 40 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุณีมีชื่อนี้ผู้นี้โกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า 
ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระพุทธเจ้า ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ์ ขอบอกคืนสิกขา 
ภิกษุณีที่ชื่อว่าสมณี จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหล่านี้เมื่อไร แม้สมณีเหล่าอื่นที่มีความละอาย 
มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขาก็ยังมี ข้าพเจ้าจักไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักสมณีเหล่านั้น 
ดังนี้ นางยังไม่สละวัตถุนั้น สงฆ์สวดสมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้ เพื่อให้สละวัตถุนั้น การสวด 
สมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้เพื่อให้สละวัตถุนั้น ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้านั้นพึงนิ่ง ไม่ชอบแก , 

แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงพูด. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สอง -.. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สาม ... 

ภิกษุณีมีชื่อนี้อันสงฆ์สวดสมนุภาสแล้ว เพื่อให้สละวัตถุนั้นชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

[๖๕] จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ. จบกรรมวาจาสองครั้ง ต้องอาบัติถุลลัจชัย. จบกรรม 
วาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. เมื่อต้องอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติ 
ถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจาสองครั้ง ย่อมระงับ. 

[๖๖] บทว่า แม้'นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อน. 

บทว่า มีอันให้ต้องอาบัติในเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ คือ ต้องอาบัติเพราะสวด 
สมนุภาสจบครั้งที่สาม ไม่ใช่ต้องพร้อมกับการล่วงวัตถุ. 

ที่ชื่อว่า นิสสารณียะ ได้แก่ ถูกขับออกจากหมู่. 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้มานัต -.. แม้เพราะเหตุนั้น จึงตรัสว่า 
สังฆาทิเสส. 

บทภาชนีย์ 
ติกะสังฆาทิเสส 

[๖๗] กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ติกะทุกกฏ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 41 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย -.. ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๖๘] ภิกษุณีผู้ยังไม , ถูกสวดสมนุภาส ๑ ภิกษุณีผู้เสียสละได้ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ 
ไม , ต้องอาบัติแล. 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 42 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘ 

เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี 

[๖๙] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อานาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีจัณฑกาลีถูกตัดสินให้แพ้ในอธิกรณ์ 
เรื่องหนึ่ง โกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ 
ดังนี้บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้าขัณฑกาลีถูก 
ตัดสินให้แพ้ในอธิกรณ์เรื่องหนึ่งแล้ว โกรธ ขัดใจ จึงได้กล่าวอย่างนี้ว่า พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ -.. 
และภยาคติ ดังนี้เล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีจัณฑกาลี 
ถูกตัดสินให้แพ้ในอธิกรณ์เรื่องหนึ่งแล้ว โกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ 
โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ดังนี้ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุไฉนภิกษุณีจัณฑกาลี 
ถูกตัดสินให้แพ้ในอธิกรณ์เรื่องหนึ่งแล้วจึงได้โกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ 
โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ดังนี้เล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๙. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ถูกตัดสินให้แพ้ในอธิกรณ์เรื่องหนึ่งแล้วโกรธ ขัดใจ 
กล่าวอย่างนี้ว่า พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ดังนี้ ภิกษุณีนั้น 
อันภิกษุณีทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้าถูกตัดสินให้แพ้ในอธิกรณ์เรื่องหนึ่งแล้ว อย่า 
โกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ 
ดังนี้แม่เจ้าต่างหาก ถึงฉันทาคติบ้าง โทสาคติบ้าง โมหาคติบ้าง ภยาคติบ้าง และภิกษุณีนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 43 

อันภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุณีนั้น อันภิกษุณี 
ทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสกว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละกรรมนั้น หากเธอถูกสวดสมนุภาส 
กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมนั้นเสียได้ การสละได้อย่างนั้น นั่นเป็นการดี หากเธอ 
ไม่สละ ภิกษุณีแม้นั้ก็ต้องธรรมคือสังฆานิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันให้ต้องอาบัติในเมื่อ 
สวดสมนุภาสครบสามจบ. 

เรื่องภิกษุณีชัณฑกาลี จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๗๐] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นั้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า อธิกรณ์ ในบทว่า อธิกรณ์เรื่องหนึ่งนั้น ได้แก่อธิกรณ์ ๔ คือ วิวาทาธิกรฟ้ ๑ 
อนุวาทาธิกรฟ้ ๑ อาปัดตาธิกรฟ้ ๑ กิจจาธิกรฟ้ ๑. 

ที่ชื่อว่าถูกตัดสินให้แพ้ ได้แก่ที่เขาเรียกกันว่าผู้แพ้คดี. 

สองบทว่า โกรธ ขัดใจ คือ ไม่พอใจ แค้นใจ เจ็บใจ. 

บทว่า กล่าวอย่างนี้คือ กล่าวว่า พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และ 
ภยาคติ ดังนี้. 

[๗๑] บทว่า ภิกษุณีนั้น ได้แก่ ภิกษุณีรูปที่กล่าวอย่างนั้น. 

บทว่า อันภิกษุณีทั้งหลาย ได้แก่ ภิกษุณีพวกอื่น คือ พวกที่ได้เห็น ได้ทราบเหล่านั้น 
พึงว่ากล่าวว่า แม่เจ้าถูกตัดสินให้แพ้ในอธิกรณ์เรื่องหนึ่งแล้ว อย่าได้โกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า 
พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ แม่เจ้าต่างหากถึงฉันทาคติบ้าง โทสาคติบ้าง 
โมหาคติบ้าง ภยาคติบ้าง ดังนั้พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สอง พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สาม. หากนางสละได้ 
การสละได้ดังนั้นั่นเป็นการดี หากไม่สละ ต้องอาบัติทุกกฏ. ภิกษุณีทั้งหลายทราบข่าวแล้วไม , ว่า 
กล่าว ต้องอาบัติทุกกฏ. ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวมาแม้สู่'ท่ามกลางสงฆ์ แล้วว่ากล่าวว่า 
แม่เจ้าถูกตัดสินให้แพ้ในอธิกรณ์เรื่องหนึ่งแล้ว อย่าได้โกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า พวกภิกษุณี 
ถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ดังนั้แม่เจ้าต่างหากถึงฉันทาคติบ้าง โทสาคติบ้าง 
โมหาคติบ้าง ภยาคติบ้าง พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สอง พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สาม. หากภิกษุณีนั้นสละได้ 
การสละได้อย่างนั้นั่นเป็นการดี หากไม่สละ ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 44 


วิธีสวดสมนุภาส 

[๗๒] ภิกษุณีนั้น อันภิกษุณีสงฆ์พึงสวดสมนุภาส ดูกรภิกษุทั้งหลายก็แลสมนุภาสนั้น 
พึงสวดอย่างนี้อันภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาว่า 
กรรมวาจาสมนุภาส 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุณีมีชื่อนี้ ผู้นี้ถูกตัดสินให้แพ้ในอธิกรณ์ 
เรื่องหนึ่งแล้ว โกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า พวกภิกษุณีสงฆ์ถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ 
และภยาคติ ดังนี้นางยังไม่สละวัตถุนั้น. หากความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสวด 
สมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้ เพื่อสละวัตถุนั้น นี่เป็นญัตติ. 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุณีมีชื่อนี้ ผู้นี้'ถูกตัดสิน , ให้แพ้ ในอธิกรณ์ 
เรื่องหนึ่งแล้ว โกรธ ขัดใจ กล่าวอย่างนี้ว่า พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และ 
ภยาคติดังนี้นางยังไม , สละวัตถุนั้น. สงฆ์สวดสมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้เพื่อสละวัตถุนั้น. การ 
สวดสมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้เพื่อสละวัตถุนั้น ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง 
ไม , ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงพูด. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สอง -.. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สาม ... 

ภิกษุณีมีชื่อนี้อันสงฆ์สวดสมนุภาสแล้ว เพื่อสละวัตถุนั้น ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนึ่ง. ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

[๗๓] จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองครั้ง ต้องอาบัติถุลลัจจัย จบกรรม 
วาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. เมื่อต้องอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติ 
ถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจาสองครั้ง ย่อมระงับ. 

[๗๔] บทว่า แม้'นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อน. 

บทว่า มีอันให้ต้องอาบัติ ในเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ คือ ต้องอาบัติเพราะสวด 
สมนุภาสจบครั้งที่สาม ไม่ใช่ต้องพร้อมกับการล่วงวัตถุ. 

ที่ชื่อว่า นิสสารณียะ ได้แก่ ถูกขับออกจากหมู , . 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้มานัต -.. แม้เพราะเหตุนั้น จึงตรัสว่า สังฆา 
ทิเสส. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 45 


บทภาชนีย์ 
ติกะสังฆาทิเสส 

[๗๕] กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 
กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 
ติกะทุกกฏ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม , เป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๗๖] ยังไม , ถูกสวดสมนุภาส ๑ ยอมสละ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 46 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙ 
เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินึของภิกษุณีกุลลนันทา 

[๗๗] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอานาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น เหล่าภิกษุณีอันเตวาสินึของภิกษุณีกุลลนันทา ชอบอยู่ 
คลุกคลีปนเปกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพท์ไม่งาม มีอาชีวะไม่ชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ 
ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกัน. บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษ ... ต่างก็เพ่งโทษติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้อยู่คลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพท์ไม่งาม มีอาชีวะ 
ไม , ชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ ชอบปกปิดโทษของพรรคพวก กันเล่า ... แล้วกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พวกภิกษุณีอยู่ 
คลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพท์ไม่งาม มีอาชีวะไม , ชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ 
ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกัน จริงหรือ?. 

ภิกษุทังหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณี จึงได้ชอบอยู่ 
คลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพท์ไม่งาม มีอาชีวะไม , ชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ 
ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกันเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๒๐. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีทั้งหลายอยู่คลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพท์ไม่งาม 
มีอาชีวะไม่ชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกัน. ภิกษุณี 
เหล่านั้นอันภิกษุณีทั้งหลาย พึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า พี่น้องหญิงทั้งหลายแลอยู่คลุกคลีกัน มี 
อาจาระทราม มีเกียรติศัพท์ไม่งาม มีอาชีวะไม , ชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ ชอบปกปิด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 47 

โทษของพรรคพวกกัน แม่เจ้าทั้งหลายจงแยกกันอยู่เถิด สงฆ์ย่อมสรรเสริญความสงัดอย่างเดียว 
แก่พี่น้องหญิงทั้งหลาย แลภิกษุณีเหล่านั้น อันภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ยังยกย่องอยู่ 
อย่างนั้นเทียว ภิกษุณีเหล่านั้น อันภิกษุณีทั้งหลาย พึงสวดสมนุภาสกว่าจะครบสามจบ 
เพื่อให้สละวัตถุนั้น หากเธอเหล่านั้นถูกสวดสมนุภาส กว่าจะครบสามจบอยู่ สละวัตถุนั้นเสียได้ 
การสละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากไม่สละ ภิกษุณีแม้เหล่านี้ก็ต้องธรรมคือสักฆาทิเสส 
ชื่อนิสสารณียะ มีอันให้ต้องอาบัติในเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ. 

เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินึของภิกษุณีถุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๗๘] บทว่า อนึ่ง ภิกษุณีทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสหมายสตรีผู้อุปสมบทแล้ว. 

ที่ชื่อว่า อยู่คลุกคลีกัน คือ อยู่คลุกคลีด้วยการคลุกคลีทางกายและวาจาอันไม่สมควร. 

บทว่า มีอาจาระทราม คือ ประกอบด้วยความประพฤติที่เลว. 

บทว่า มีเกียรติศัพท์ไม่งาม คือ อื้อฉาวด้วยเสียงเล่าลือที่เสียหาย. 

บทว่า มีอาชีวะไม่ชอบ คือเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพตํ่าช้า. 

บทว่า มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ คือ เมื่อสงฆ์ทำกรรมแก่เพื่อนกันย่อมคัดค้าน. 

บทว่า ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกัน คือ ปกปิดความผิดของกันและกัน. 

[๗๙] บทว่า ภิกษุณีเหล่านั้น ได้แก่ ภิกษุณีพวกที่อยู่คลุกคลีปะปนกัน. 

บทว่า อันภิกษุณีทั้งหลาย ได้แก่ ภิกษุณีพวกอื่น คือพวกที่ได้เห็น ได้ทราบ เหล่านั้น 
พึงว่ากล่าวว่า พี่น้องหญิงทั้งหลายอยู่คลุกคลีกัน มีอาจาระทรามมีเกียรติศัพท์ไม่งาม มีอาชีวะไม่ชอบ 
มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกัน แม่เจ้าทั้งหลาย จงแยกกันอยู่เถิด 
สงฆ์ย่อมสรรเสริญความสงัดอย่างเดียวแก่พี่น้องหญิงทั้งหลาย พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สอง พึงว่ากล่าว 
แม้ครั้งที่สาม หากภิกษุณีเหล่านั้นสละได้ การสละได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดี หากไม่สละ ต้อง 
อาบัติทุกกฏ พวกภิกษุณีทราบแล้วไม , ว่ากล่าว ก็ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีเหล่านั้น อันภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวมาสู่ทำมกลางสงฆ์ แล้วว่ากล่าวว่า พี่น้อง 
หญิงทั้งหลายแล อยู่คลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพท์ไม่งาม มีอาชีวะไม , ชอบ มักเบียดเบียน 
ภิกษุณีสงฆ์ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกัน แม่เจ้าทั้งหลายจงแยกกันอยู่เถิด สงฆ์ย่อมสรรเสริญ 
ความสงัดอย่างเดียวแก่พี่น้องหญิงทั้งหลาย พึงกล่าวว่าแม้ครั้งที่สอง พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สาม. หาก 
ภิกษุณีเหล่านั้นสละได้ การสละได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดี หากไม่สละ ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 48 
วิธีสวดสมนุภาส 

[๘๐] ภิกษุณีเหล่านั้น อันภิกษุณีสงฆ์พึงสวดสมนุภาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล'วิธีสวด 
สมนุภาสนั้นพึงสวดอย่างนี้อันภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถ 
กรรมวาจา ว่าดังนี้: 

กรรมวาจาสมนุภาส 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุณีทั้งหลายมีชื่อนี้ด้วย มีชื่อนี้ด้วย อยู่ 
คลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพท์ไม่งาม มีอาชีวะไม , ชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ 
ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกัน เธอเหล่านั้นยังไม่สละวัตถุนั้น ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ 
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสวดสมนุภาสภิกษุณีทั้งหลายมีชื่อนี้ด้วย มีชื่อนี้ด้วย เพื่อให้สละวัตถุนั้น 
นี่เป็นญัตติ. 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุณีทั้งหลายมีชื่อนี้ด้วย มีชื่อนี้ด้วย อยู่คลุก 
คลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพท์ไม่งาม มีอาชีวะไม่ชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ 
ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกัน เธอเหล่านั้นยังไม่สละวัตถุนั้น สงฆ์สวดสมนุภาสภิกษุณี 
ทั้งหลาย มีชื่อนี้ด้วย มีชื่อนี้ด้วย เพื่อให้สละวัตถุนั้น การสวดสมนุภาสภิกษุณีทั้งหลายมีชื่อ 
นี้ด้วย เพื่อให้สละวัตถุนั้น ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่แม่เจ้าผู้ 
ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง -.. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ... 

ภิกษุณีทั้งหลายมีชื่อนี้ด้วย มีชื่อนี้ด้วย อันสงฆ์สวดสมนุภาสแล้ว เพื่อให้สละวัตถุนั้น 
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

[๘๑] จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองครั้ง ต้องอาบัติถุลลัจจัย จบกรรม 
วาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส เมื่อต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติ 
ถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจาสองครั้ง ย่อมระงับ. 

พึงสวดสมนุภาสภิกษุณี ๒-๓ รูปคราวเดียวกันได้ ไม่พึงสวดสมนุภาสภิกษุณีมากกว่านั้น. 

[๘๒] บทว่า ภิกษุแม้เหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อน. 

บทว่า มีอันให้ต้องอาบัติเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ คือ ต้องอาบัติเพราะสวดสมนุ 
ภาสจบครั้งที่สาม ไม่ใช่ต้องพร้อมกับการละเมิดวัตถุ. 

ที่ชื่อว่า นิสสารณียะ ได้แก่ ถูกขับออกจากหมู , สงฆ์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 49 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้มานัต -.. แม้เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า 
สังฆาทิเสส. 

บทภาชนึย์ 
ติกะสังฆาทิเสส 

[๘๓] กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 
กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 
ติกะทุกกฏ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๘๔] ยังไม , ถูกสวดสมนุภาส ๑ ยอมสละ ๑ วิกลจริต ๑ มีจิตฟ้งซ่าน ๑ กระสับ 
กระส่ายเพราะเวทนา ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 50 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๐ 
เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๘๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทาถูกสงฆ์สวดสมนุภาสแล้วยังกล่าว 
กะภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจรอยู่คลุกคลีกันเถิด อย่าต่างคนต่างอยู่เลย 
ภิกษุณีแม้เหล่าอื่น ที่มีอาจาระเช่นนี้มีเกียรติศัพท์เช่นนี้มีอาชีวะเช่นนี้มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ 
เช่นนี้ ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกันเช่นนี้ ก็ยังมีในหมู , สงฆ์ ไม่เห็นสงฆ์ว่าอะไรภิกษุณี 
เหล่านั้น พวกท่านเท่านั้นถูกสงฆ์ว่ากล่าวด้วยความดูหมิ่น ด้วยความไม , สุภาพ ด้วยความไม , อดกลั้น 
ด้วยความขู่เข็ญ และเพราะความที่พวกท่านเป็นคนอ่อนแออย่างนี้ว่า พี่น้องหญิงทั้งหลายแล อยู่ 


คลุกคลีกันมีอาจาระทราม มีเกียรติศัพท์ไม่งาม มีอาชีวะไม่ชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ ชอบ 
ปกปิดโทษของพรรคพวกกัน แม่เจ้าทั้งหลายจงแยกกันอยู่เถิด สงฆ์ย่อมสรรเสริญความสงัด 
อย่างเดียวแก่พี่น้องหญิงทั้งหลาย ดังนี้. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษ -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้า 
กุลลนันทาถูกสงฆ์สวดสมนุภาสแล้ว จึงยังกล่าวกะภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลาย ท่าน 
ทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันเถิด อย่าต่างคนต่างอยู่เลย -.. แม่เจ้าทั้งหลาย จงแยกกันอยู่เถิด สงฆ์ย่อม 
สรรเสริญความสงัดอย่างเดียวแก่พี่น้องหญิงทั้งหลาย ดังนี้เล่า. 


ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
ถูกสงฆ์สวดสมนุภาสแล้ว ยังกล่าวกะภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย จงอยู่ 
คลุกคลีกันเถิด อย่าต่างคนต่างอยู่เลย -.. แม่เจ้าทั้งหลาย จงแยกกันอยู่เถิด สงฆ์ย่อมสรรเสริญ 
ความสงัดอย่างเดียวแก่พี่น้องหญิงทั้งหลาย ดังนี้จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสักขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีกุลลนันทาถูกสงฆ์สวด 
สมนุภาสแล้ว ไฉนจึงยังกล่าวกะภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงอยู่คลุก 
คลีกันเถิด อย่าต่างคนต่างอยู่เลย -.. แม่เจ้าทั้งหลาย จงแยกกันอยู่เถิด สงฆ์ย่อมสรรเสริญความ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 51 

สงัดอย่างเดียวแก่พี่น้องหญิงทั้งหลาย ดังนี้เล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส 
ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 


พระบัญญัติ 

๒๑. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด กล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงอยู่คลุกคลี 
กันเถิด อย่าต่างคนต่างอยู่เลย ภิกษุณีแม้เหล่าอื่นที่มีอาจาระเช่นนี้มีเกียรติศัพท์เช่นนี้มี 
อาชีวะเช่นนี้มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์เช่นนี้ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกันเช่นนี้ก็ย้งมีใน 
สงฆ์ สงฆ์ไม , ว่ากล่าวอะไรภิกษุณีพวกนั้น สงฆ์ว่ากล่าวเฉพาะพวกท่าน ด้วยความดูหมิ่น ด้วย 
ความไม่ลุ;ภาพ ด้วยความไม่อดกลั้น ด้วยความขู่เข็ญ และเพราะความที่พวกท่านเป็นคน 
อ่อนแออย่างนี้ว่า พี่น้องหญิงทั้งหลายแล อยู่คลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพท์ไม่งาม 
มีอาชีวะไม , ชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกัน แม่เจ้าทั้งหลาย 
จงแยกกันอยู่เถิด สงฆ์ย่อมสรรเสริญความสงัดอย่างเดียวแก , พี่ห้องหญิงทั้งหลาย ดังนี้ภิกษุณี 
นั้น อันภิกษุณีทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้าอย่าได้กล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลาย 
ท่านทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันเถิด อย่าต่างคนต่างอยู่เลย ภิกษุณีแม้เหล่าอื่นมีอาจาระเช่นนี้มี 
เกียรติศัพท์เช่นนี้ มีอาชีวะเช่นนี้ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์เช่นนี้ ชอบปกปิดโทษของพรรค 
พวกกันเช่นนี้ก็ยังมีในสงฆ์ สงฆ์ไม , ว่ากล่าวอะไรภิกษุณีเหล่านั้น สงฆ์ว่ากล่าวเฉพาะพวกท่าน 
ด้วยความดูหมิ่น ด้วยความไม่สุภาพ ด้วยความไม , อดกลั้น ด้วยความขู่เข็ญ และเพราะความที่ 
พวกท่านเป็นคนอ่อนแออย่างนี้ว่าพี่น้องหญิงทั้งหลายแล อยู่คลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มี 


เกียรติศัพท์ไม่งาม มีอาชีวะไม , ชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ชอบปกปิดโทษของพรรคพวก 
กัน แม่เจ้าทั้งหลายจงแยกกันอยู่เถิด สงฆ์ย่อมสรรเสริญความสงัดอย่างเดียวแก , พี่น้องหญิง 
ทั้งหลายดังนี้แลภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว 
ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสกว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละวัตถุนั้น หากเธอ 
ถูกสวดสมนุภาสกว่าจะครบสามจบอยู่ สละวัตถุนั้นเสีย สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากไม่ 
สละภิกษุณีแม้นี้ก็ต้องธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันให้ต้องอาบัติในเมื่อสวด 
สมนุภาสครบสามจบ. 

เรื่องภิกษุณีถุลลบันทา จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 52 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๘๖] บนว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า กล่าวอย่างนี้คือ กล่าวว่า แม่เจ้าทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันเถิด 
อย่าต่างคนต่างอยู่เลย ภิกษุณีแม้เหล่าอื่นที่มีอาจาระเช่นนี้มีเกียรติศัพท์เช่นนี้มีอาชีวะเช่นนี้มัก 
เบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์เช่นนี้ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกันเช่นนี้ ก็ยังมีอยู่ในสงฆ์ สงฆ์ไม่ว่า 
กล่าวอะไรภิกษุณีพวกนั้น สงฆ์ว่ากล่าวเฉพาะพวกท่านเท่านั้น. 

บทว่า ด้วยความดูหมิ่น ได้แก่ การดูถูก. 

บทว่า ด้วยความไม่สุภาพ ได้แก่ ความหยาบคาย. 

บทว่า ด้วยความไม , อดกลั้น ได้แก่ การโกรธเคือง. 

บทว่า ด้วยความขู่เข็ญ ได้แก่ ความกำหราบ. 

บทว่า เพราะความที่พวกท่านเป็นคนอ่อนแอ คือ มีพวกน้อย. 

สงฆ์ว่ากล่าวอย่างนืว่า พี่น้องหญิงทังหลายแล อยู่คลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติ 
ศัพท์ไม่งาม มีอาชีวะไม่ชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกัน แม่ 
เจ้าทั้งหลายจงแยกกันอยู่เถิด สงฆ์ย่อมสรรเสริญความสงัดอย่างเดียวแก , พี่น้องหญิงทั้งหลาย ดังนี้. 

บทว่า ภิกษุณีนั้น ได้แก่ ภิกษุณีรูปที่มักกล่าวเช่นนั้น. 

บทว่า อันภิกษุณีทั้งหลาย ได้แก่ ภิกษุณีพวกอื่น คือ จำพวกที่ได้เห็น ได้ทราบ เหล่า 
นั้นพึงว่ากล่าวว่า แม่เจ้าอย่าได้กล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันเถิด อย่า 
ต่างคนต่างอยู่เลย -.. แม่เจ้าทั้งหลายจงแยกกันอยู่เถิด สงฆ์ย่อมสรรเสริญความสงัดอย่างเดียวแก , พี่ 
น้องหญิงทั้งหลาย ดังนี้ พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สอง พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สาม. หากนางสละได้การ 
สละได้อย่างนี้นึ่นเป็นการดี หากไม่สละ ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุณีทั้งหลายทราบแล้วไม่ว่ากล่าว 
ก็ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวมาแม้สู่ท่ามกลางสงฆ์แล้วว่ากล่าวว่า แม่เจ้า ท่านอย่า 
ได้กล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันเถิด อย่าต่างคนต่างอยู่เลย -.. แม่เจ้า 
ทั้งหลายจงแยกกันอย่เถิด สงฆ์ย่อมสรรเสริฌความสงัดอย่างเดียวแก , พี่น้องหฌิงทั้งหลาย ดังนี้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 53 

พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สอง พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สาม. หากนางสละได้ การสละได้อย่างนี้นั่นเป็น 
การดี หากไม่สละ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

วิธีสวดสมนุภาส 

[๘๗] ภิกษุณีนั้น อันสงฆ์พึงสวดสมนุภาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสมนุภาสนั้น พึง 
สวดอย่างนี้ 

ภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้: 


กรรมวาจาสมนุภาส 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุณีมีชื่อนี้ผู้นี้ถูกสงฆ์สวดสมนุภาสแล้วยัง 
กล่าวกะภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันเถิด อย่า 
ต่างคนต่างอยู่เลย ภิกษุณีแม้เหล่าอื่นที่มีอาจาระเช่นนี้มีเกียรติศัพท์เช่นนี้มีอาชีวะเช่นนี้ 
มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์เช่นนี้ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกันเช่นนี้ก็ยังมีในหมู , สงฆ์ 
สงฆ์ไม , ว่ากล่าวอะไรภิกษุณีพวกนั้น สงฆ์ว่ากล่าวเฉพาะพวกท่านด้วยความดูหมิ่น ด้วยความ 
ไม , สุภาพ ด้วยความไม , อดกลั้นด้วยความขู่เข็ญ และเพราะความที่พวกท่านเป็นคนอ่อนแอ 
อย่างนี้ว่า พี่น้องหญิงทั้งหลายแล อยู่คลุกคลีกันมีอาจาระทราม มีเกียรติศัพท์ไม่งาม มีอาชีวะ 
ไม , ชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกัน แม่เจ้าทั้งหลายจงแยก 
กันอยู่เถิด สงฆ์ย่อมสรรเสริญความสงัดอย่างเดียวแก , พี่น้องหญิงทั้งหลาย ดังนี้นางยังไม่สละ 
วัตถุนั้น ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสวดสมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้ เพื่อให้สละ 
วัตถุนั้น นี่เป็นบัญญัตติ 

แม่เจ้าทั้งหลาย ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุณีมีชื่อนี้ผู้นี้ ถูกสงฆ์สวดสมนุภาสแล้ว 
ยังกล่าวกะภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันเถิด อย่า 
ต่างคนต่างอยู่เลย ภิกษุณีแม้เหล่าอื่นที่มีอาจาระเช่นนี้มีเกียรติศัพท์เช่นนี้มีอาชีวะเช่นนี้ 
มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์เช่นนี้ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกันเช่นนี้ก็ย้งมีอยู่ในหมู , สงฆ์ 
สงฆ์ไม , ว่ากล่าวอะไรภิกษุณีพวกนั้น สงฆ์ว่ากล่าวเฉพาะพวกท่านด้วยความดูหมิ่น ด้วยความ 
ไม , สุภาพ ด้วยความไม , อดกลั้น ด้วยความขู่เข็ญ และเพราะความที่พวกท่านเป็นคนอ่อนแอ 
อย่างนี้ว่า พี่น้องหญิงทั้งหลายแลอยู่คลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพท์ไม่งาม มี 
อาชีวะไม่ชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ ชอบปกปิดโทษของพรรคพวกกัน แม่เจ้าทั้งหลาย 
จงแยกกันอย่เถิด สงฆ์ย่อมสรรเสริฌความสงัดอย่างเดียว แก , พี่น้องหฌิงทั้งหลาย ดังนี้นาง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 54 

ยังไม่สละวัตถุนั้น สงฆ์สวดสมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้เพื่อให้สละวัตถุนั้น การสวดสมนุภาส 
ภิกษุณีมีชื่อนี้เพื่อให้สละวัตถุนั้น ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแท้ 
แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แท้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แท้ครั้งที่สาม ... 

ภิกษุณีมีชื่อนี้อันสงฆ์สวดสมนุภาสแล้ว เพื่อให้สละวัตถุนั้นชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

[๘๘] จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ. จบกรรมวาจาสองครั้ง ต้องอาบัติถุลลัจขัย. จบกรรม 
วาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. เมื่อต้องอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติกุล 
ลัจขัย เพราะกรรมวาจาสองครั้ง ย่อมระงับ. 

[๘๙] บทว่า แท้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อน. 

บทว่า มีอันให้ต้องอาบัติ ในเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ คือ ต้องอาบัติเพราะสวด 
สมนุภาสจบครั้งที่สาม ไม่ใช่ต้องพร้อมกับการละเมิดวัตถุ. 

ที่ชื่อว่า นิสสารณียะ ได้แก่ ถูกขับออกจากหมู , . 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้มานัตเพื่ออาบัตินั้น ชักเข้าหาอาบัติเดิมเรียก 
เข้าหมู , ไม่ใช่คณะมากรูปด้วยกัน ไม่ใช่ภิกษุณีรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส 
คำว่าสังฆาทิเสสเป็นการขนานนาม คือ เป็นชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล แท้เพราะเหตุนั้น จึงตรัส 
เรียกว่าสังฆาทิเสส. 

บทภาชนีย์ 
ติกะสังฆาทิเสส 

[๙๐] กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 
กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ติกะทุกกฏ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 55 

อนาปัตติวาร 

[๙๑] ยังไม , ถูกสวดสมนุภาส ๑ ยอมสละ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐ จบ. 

บทสรุป 

[๙๒] แม่เจ้าทั้งหลาย ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๗ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วแล 
๙ สิกขาบท ให้ต้องอาบัติเมื่อแรกทำ ๘ สิกขาบทให้ต้องอาบัติเมื่อสวดสมนุภาครบสามจบ 
ภิกษุณีล่วงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งแล้ว ภิกษุณีนั้นต้องประพฤติปักขมานัตในสงฆ์สองฝ่าย ภิกษุณี 
ประพฤติมานัต แล้วภิกษุณีสงฆ์มีคณะ ๒๐ อยู่ในสีมาใด พึงเรียกภิกษุณีนั้นเข้าหมู , ในสีมานั้น หาก 
ภิกษุณีสงฆ์มีคณะ ๒๐ หย่อนแม้รูปหนึ่ง พึงเรียกภิกษุณีนั้นเข้าหมู , ภิกษุณีนั้นก็ไม่เป็นอันสงฆ์ 
เรียกเข้าหมู , แล้ว และภิกษุณีเหล่านั้นควรถูกตำหนิ นี้เป็นความถูกต้องในกรรมนั้น. 

ข้าพเจ้าขอถามแม่เจ้าทั้งหลายในธรรมคือสังฆาทิเสสเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธ 
แล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สองว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิแล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถาม 
แม้ครั้งที่สามว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิแล้วหรือ? แม่เจ้าทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธึ๋แล้วในธรรมคือ 
สังฆาทิเสสเหล่านี้เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้แล. 

สัตตรสกัณฑ์ จบ. 


# ๑ เติมยาวตติยกาในมหาวิภังค์อีก ๔ สิกขาบท คือ สิกขาบทที่ ๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ จึงเป็น ๑๗ สิกขาบท 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 56 


นิสสัคคิยกัณฑ์ 

แม่เจ้าทั้งหลาย อนึ่ง ธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ สิกขาบทเหล่านี้แล มาสู่อุเทศ. 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๑ 
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๙๓] โดยสมัยทั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ พากันสั่งสมบาตรไว้มากมาย 
ประชาชนเดินเที่ยวชมวิหารเห็นเข้าแล้วพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
จึงได้สั่งสมบาตรไว้มากมาย ท่านจักทำการขายบาตร หรือจักออกร้านค้าเครื่องภาชนะ. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์'จึงพากันท่าการสั่งสมบาตรเล่า ... 
ครั้นแล้วได้แจ้งเรื่องนั้นแด่ภิกษุทั้งหลายๆ ได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พวกภิกษุณี 
ฉัพพัคคีย์ทำการสั่งสมบาตร จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ 
พากันทำการสั่งสมบาตรเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ 
ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนั้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๒๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด พึงทำการสั่งสมบาตร เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๙๔] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 57 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า บาตร มีสองชนิด คือบาตรเหล็ก ๑ บาตรดินเผา ๑ 
ขนาดของบาตร 

บาตรมี ๓ ขนาด คือ บาตรขนาดใหญ่ ๑ บาตรขนาดกลาง ๑ บาตรขนาดเล็ก ๑ 

บาตรที่ชื่อว่าขนาดใหญ่ จุข้าวสุกแห่งข้าวสารกึ่งอาฬหก ของเคี้ยวเท่าส่วนที่สี่แห่ง 1 ข้าวสุก 
และกับข้าวพอสมควรแก , ข้าวสุกนั้น. 

บาตรที่ชื่อว่าขนาดกลาง จุ 1 ข้าวสุกแห่ง 1 ข้าวสารหนึ่งนาฬี ของเคี้ยวเท่าส่วนที่สี่แห่ง 1 ข้าวสุก 
และกับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุกนั้น. 

บาตรที่ชื่อว่าขนาดเล็ก จุข้าวสุกแห่งข้าวสารหนึ่งปัตถะ ของเคี้ยวเท่าส่วนที่สี่แห่ง , ข้าวสุก 
และกับข้าวพอสมควรแก , ข้าวสุกนั้น. 

ใหญ่กว่านั้นไม่ใช่บาตร เล็กกว่านั้นก็ไม่ใช่บาตร. 

บทว่า พึงทำการสั่งสม คือ ไม , ได้อธิฐาน ไม , ได้วิกัป. 

บาตรเป็นนึสสัคคิยะ คือ เป็นนิสสัคคีย์พร้อมกับเวลาอรุณขึ้น จำต้องเสียสละแก , สงฆ์ 
คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลบาตรเป็นนึสสัคคีย์นั้น ภิกษุณีพึงเสียสละ อย่างนี้. 

วิธีเสียสละ 
เสียสละแก่สงฆ์ 

[๙๕] ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุณีผู้แก่ 
พรรษากว่าทั้งหลาย แล้วนึ่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้าเจ้าข้า บาตรใบนี้ของข้าพเจ้า 
ล่วงราตรีแล้ว เป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละบาตรใบนี้แก , สงฆ์ ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติ 
ภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถพึงรับอาบัติ พึงคืนบาตรที่เสียสละให้ด้วยญัตติกรรมวาจาว่า แม่เจ้าเจ้าข้า 
ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า บาตรใบนี้ของภิกษุณีมีชื่อนี้เป็นของจำจะสละ เธอสละแล้วแก่สงฆ์ 
ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้บาตรใบนี้แก่ภิกษุณีมีชื่อนี้ดังนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 58 


เสียสละแก , คณะ 

[๙๖] ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูป ห่มผ้ายุตตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า 
ภิกษุณีผู้แก , พรรษากว่าทั้งหลาย แล้วนั่งกระโหย่ง ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า 

แม่เจ้า เจ้าข้า บาตรใบนี้ของข้าพเจ้า ล่วงราตรีแล้ว เป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละ 
บาตรใบนี้แก่แม่เจ้าทั้งหลาย. 

ครั้นสละแล้ว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนบาตรที่เสียสละ 
ให้ด้วยญัตติกรรมวาจาว่า ขอแม่เจ้าทั้งหลายจงพึงข้าพเจ้า บาตรใบนี้ของภิกษุณีมีชื่อนี้เป็นของ 
จำจะสละ เธอสละแล้วแก , แม่เจ้าทั้งหลาย ล้าความพร้อมพรั่งของแม่เจ้าทั้งหลายถึงที่แล้ว แม่เจ้า 
ทั้งหลายพึงให้บาตรใบนี้แก่ภิกษุณีมีชื่อนี้ดังนี้. 

เสียสละแก , ภิกษุณีรูปหนึ่ง 

[๙๗] ภิกษุณีรูปนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง ห่มผ้ายุตตราสงค์เฉวียงบ่า นั่งกระโหย่ง 
ประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้า เจ้าข้า บาตรใบนี้ของดิฉัน ล่วงราตรีแล้ว เป็นของจำจะสละ 
ดิฉันสละบาตรใบนี้แก , แม่เจ้า ครั้นสละแล้ว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุณีผู้รับเสียสละนั้นพึงรับอาบัติ 
พึงคืนบาตรที่เสียสละให้ด้วยคำว่า ข้าพเจ้าให้บาตรใบนี้แก่แม่เจ้า ดังนี้. 

บทภาชนีย์ 
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ 

[๙๘] บาตรล่วงราตรีแล้ว ภิกษุณีสำคัญว่า ล่วงแล้ว เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บาตรล่วงราตรีแล้ว ภิกษุณีสงสัย เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บาตรล่วงราตรีแล้ว ภิกษุณีสำคัญว่า ยังไม , ล่วง เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บาตรยังไม , ได้อธิษฐาน ภิกษุณีสำคัญว่า อธิษฐานแล้ว เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บาตรยังไม , ได้วิกัป ภิกษุณีสำคัญว่าวิกัปแล้ว เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บาตรยังไม , ได้สละให้ไป ภิกษุณีสำคัญว่า สละให้ไปแล้ว เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

บาตรยังไม , สูญ ภิกษุณีสำคัญว่า สูญแล้ว เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บาตรไม , หาย ภิกษุณีสำคัญว่า หายแล้ว เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 59 

บาตรไม่แตก ภิกษุณีสำคัญว่า แตกแล้ว เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บาตรไม , ถูกลักไป ภิกษุณีสำคัญว่า ถูกลักไปแล้ว เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ติกะทุกกฏ 

[๙๙] บาตรเป็นนิสสัคคีย์ ภิกษุณียังไม , ได้สละ ใช้สอย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

บาตรยังไม , ล่วงราตรี ภิกษุณีสำคัญว่า ล่วงแล้ว ใช้สอย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

บาตรยังไม , ล่วงราตรี ภิกษุณีสงสัย ใช้สอย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

บาตรยังไม , ล่วงราตรี ภิกษุณีสำคัญว่า ยังไม , ล่วง ใช้สอย ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๐๐] ภายในอรุณขึ้น ภิกษุณีอธิษฐาน ๑ วิกัป ๑ สละให้ไป ๑ สูญ ๑ หาย ๑ แตก ๑ 
ถูกโขมยแย่งชิงเอาไป ๑ เพื่อนถือวิสาสะเอาไป ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

เรื่องไม่ยอมคืนบาตรให้ 

[๑๐๑] สมัยต่อมา ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ไม , ยอมคืนบาตรที่เสียสละให้ ภิกษุทั้งหลายกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บาตรที่ภิกษุณีเสียสละแล้ว 
จะไม่คืนให้ไม่ได้ รูปใดไม่ยอมคืนให้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 60 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๒ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๑๐๒] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีหลายรูปด้วยกันจำพรรษาอยู่ในอาวาสใกล้หมู , 
บ้านแห่งหนึ่ง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวัตรและอิริยาบถ แต่มีผ้าเก่า มีจีวรเศร้าหมอง ได้พากันไปสู่พระ 
นครสาวัตถี พวกอุบาสกอุบาสิกาเห็นภิกษุณีเหล่านั้นแล้วคิดว่า ภิกษุณีเหล่านี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย 
วัตรและอิริยาบถ แต่มีผ้าเก่า มีจีวรเศร้าหมอง ท่านเหล่านี้เห็นจักถูกผู้ร้ายแย่งชิง แล้วได้ถวาย 
อกาลจีวรแก , ภิกษุณีสงฆ์ ภิกษุณีกุลลนันทาอธิษฐานว่า กฐินพวกเรากรานแล้ว ผ้านี้เป็นกาล'จีวร แล้ว 
ให้แจกกันเอง. 

อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพบเห็นภิกษุณีเหล่านั้นแล้วได้ถามว่า แม่เจ้าทั้งหลายได้จีวรแล้ว 
หรือ? 

ภิกษุณีเหล่านั้นตอบว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกดิฉันไม , ได้จีวร เพราะแม่เจ้ากุลลนันทา 
อธิษฐานว่า กฐินพวกเรากรานแล้ว ผ้านี้เป็นกาล'จีวร แล้วให้แจกกันเอง. 

อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทาจึง 
ได้อธิษฐานด้าอกาลจีวร ว่าเป็นกาลจีวร แล้วให้แจกกันเองเล่า ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินอุบาสกอุบาสิกา 
เหล่านั้น พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทาจึงได้อธิษฐานด้าอกาลจีวร ว่าเป็นกาลจีวร แล้วให้แจกกันเอง 
เล่า ครั้นแล้ว ภิกษุณีเหล่านั้นได้แจ้งเรื่องนั้นแก , ภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
อธิษฐานด้าอกาลจีวร ว่าเป็นกาลจีวร แล้วให้แจกกันเอง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูล จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาจึงได้ 
อฐิษฐานด้าอกาล'จีวร ว่าเป็นกาลจีวร แล้วให้แจกกันเองเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อ 
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 61 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๒๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด อธิษฐานผ้าอกาลจีวร ว่าเป็นกาลจีวร แล้วแจกกัน เป็น 
นิสสัคคิยปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๐๓] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ ..- นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่าอกาลจีวร คือเมื่อไม , ได้กรานกฐินจีวรเกิดได้ถึง๑๑เดือนเมื่อได้กรานกฐิน 
แล้วจีวรเกิดได้ตลอด๗เดือนจีวรที่เขาเจาะจงถวายแม้ในกาลนี้ก็ชื่อว่าอกาลจีวร. 

ภิกษุณีอธิษฐานว่าเป็นกาลจีวร แล้วให้แจกกัน เป็นทุกกฏในประโยค เป็นนิสสัคคีย์ด้วยได้ 
จีวรมา ต้องเสียสละแก่สงฆ์ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลจีวรเป็นนิสสัคคีย์นั้น ภิกษุณีพึงเสียสละอย่างนี้. 

วิธีเสียสละ 

เสียสละแก , สงฆ์ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์...แม่เจ้าเจ้าข้าอกาลจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าอธิษฐานว่าเป็น 
กาลจีวร แล้วแจกกัน เป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละอกาลจีวรผืนนี้แก่สงฆ์...สงฆ์พึงให้อกาล 
จีวรผืนนี้แก่ภิกษุณีมีชื่อนี้ดังนี้ 

เสียสละแก , คณะ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูป -.. แม่เจ้าทั้งหลายพึงให้อกาลจีวรผืนนี้แก , ภิกษุณีมี 
ชื่อนี้ ดังนี้. 

เสียสละแก , ภิกษุณีรูปหนึ่ง 

ภิกษณีรปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษณีรปหนึ่ง ... ข้าพเจ้าให้อกาลจีวรผืนนี้แก่แม่เจ้า ดังนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 62 


บทภาชนีย์ 

ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย์ 

[๑๐๔] อกาลจีวร ภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอกาลจีวร อธิษฐานเป็นกาลจีวรแล้วแจกกัน เป็น 
นิล'สัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อกาลจีวร ภิกษุณีสงสัย อธิฐานเป็นกาลจีวร แล้วแจกกัน เป็นนึสสัคคีย์ ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

อกาลจีวร ภิกษุณีสำคัญว่ากาลจีวร อธิฐานว่าเป็นกาลจีวร แล้วแจกกัน เป็นนึสสัคคีย์ 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ทุกะ'ทุกกฏ 

กาลจีวร ภิกษุณีสำคัญว่า เป็นอกาลจีวร ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กาลจีวร ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

กาลจีวร ภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกาลจีวร ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๐๕] สำคัญอกาลจีวรว่าเป็นอกาลจีวร ให้แจกกัน ๑ สำคัญกาลจีวรว่าเป็นกาลจีวร ให้ 
แจกกัน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 63 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๓ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๑๐๖] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทากับภิกษุณีรูปหนึ่ง ได้เปลี่ยนจีวรกัน 
ห่ม ส่วนภิกษุณีรูปนั้นพับจีวรที่เปลี่ยนกันนั้นแล้วเก็บไว้ ภิกษุณีกุลลนันทาได้ถามภิกษุณีรูปนั้นดัง 
นี้ว่า แม่เจ้า จีวรที่เธอเปลี่ยนกันกับดิฉันนั้นอยู่ที่ไหน? จึงภิกษุณีรูปนั้นนำจีวรผืนนั้นออกมาแสดง 
แก , ภิกษุณีกุลลนันทาๆ จึงพูดกะภิกษุณีรูปนั้นดังนี้ว่า แม่เจ้า เธอจงรับจีวรของเธอไป จงนำจีวร 
ของดิฉันผืนนั้นมา นี่จีวรของเธอ ก็ต้องเป็นของเธอ นั่นจีวรของดิฉัน ก็ต้องเป็นของดิฉัน เธอ 
จงนำจีวรผืนนั้นของดิฉันมา จงนำจีวรของเธอกลับไป ดังนี้ แล้วได้ชิงเอาคืนมา จึงภิกษุณีรูปนั้น 
ได้แจ้งเรื่องนั้นแก , ภิกษุณีทั้งหลาย. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทา 
เปลี่ยนจีวรกันกับภิกษุณีแล้ว จึงได้ชิงเอาคืนมาเล่า ครั้นแล้วได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย. 

ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
เปลี่ยนจีวรกันกับภิกษุณีแล้วชิงเอาคืนมา จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีกุลลนันทาเปลี่ยนจีวรกัน 
กับภิกษุณีแล้ว ไฉนจึงได้ชิงเอาคืนมาเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๒๘.๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด เปลี่ยนจีวรกันกับภิกษุณีแล้ว นางพูดขึ้นในภายหลังอย่าง 
นี้ว่า แม่เจ้า เธอจงรับจีวรของเธอไป จงนำจีวรของดิฉันผืนนั้นมา นี่จีวรของเธอก็ต้องเป็น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 64 

ของเธอ นั่นจีวรของดิฉันก็ต้องเป็นของดิฉัน เธอจงนำจีวรผืนนั้นของดิฉันมา จงนำจีวรของ 
เธอกลับไป ดังนี้ชิงเอามาก็ดี ให้ 1 ชิงเอามาก็ดี เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๐๗] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า กับภิกษุณี คือ กับภิกษุณีรูปอื่น. 

ที่ชื่อว่าจีวรได้แก่ผ้า๖ชนิดชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเข้าองค์กำหนดแห่งผ้าต้องวิกัป 
เป็นอย่างตํ่า. 

บทว่า เปลี่ยน คือ เปลี่ยนจีวรเนื้อไม่ดีกับจีวรเนื้อดี หรือจีวรเนื้อดีกับจีวรเนื้อไม่ดี. 

บทว่า ชิงเอามา คือ ชิงเอามาเอง เป็นนึสสัคคีย์. 

บทว่า ให้ชิงเอามา คือ ใช้คนอื่น ต้องอาบัติทุกกฏ สั่งครั้งเดียวชิงเอามาแม้มากครั้ง 
ก็เป็นนึสสัคคีย์ ต้องเสียสละแก่สงฆ์ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลจีวรนั้น ภิกษุณีพึงเสียสละอย่างนี้. 

วิธีเสียสละ 
เสียสละแก , สงฆ์ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ -.. แม่เจ้า จีวรผืนนื้ของข้าพเจ้าเปลี่ยนกันกับภิกษุณีแล้วชิงเอา 
คืนมาเป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละจีวรผืนนื้แก , สงฆ์...สงฆ์พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุณีมีชื่อนี้ดังนี้. 
เสียสละแก , คณะ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูป -.. แม่เจ้าทั้งหลาย พึงให้จีวรผืนนี้แก , ภิกษุณีมีชื่อนี้ 

ดัง ปี. 

เสียสละแก , ภิกษุณีรูปหนึ่ง 

ภิกษณีรปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษณีรปหนึ่ง ... ข้าพเจ้าให้จีวรผืนนื้แก่แม่เจ้า ดังนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 65 


บทภาชนีย์ 

ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย์ 

[๑๐๘] อุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่า อุปสัมบัน เปลี่ยนจีวรกันแล้วชิงเอามาก็ดี ให้ชิง 
เอามาก็ดี เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย เปลี่ยนจีวรกันแล้ว ชิงเอามาก็ดี ให้ 1 ชิงเอามาก็ดี เป็นนิสสัคคีย์ 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่า อนุปสัมบัน เปลี่ยนจีวรกันแล้ว ชิงเอามาก็ดี ให้ชิงเอามา 
ก็ดี เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ปัญจกะทุกกฏ 

ภิกษุณีเปลี่ยนบริขารอย่างอื่น แล้ว , ชิงเอามาก็ดี ให้ชิงเอามาก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ. 
ภิกษุณีเปลี่ยนจีวรก็ดี บริขารอย่างอื่นก็ดี กับอนุปสัมบัน แล้วชิงเอามาก็ดี ให้ชิงเอามา 
ก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่า อุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่า อนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๐๙] ภิกษุณีผู้รับเปลี่ยนนั้นคืนให้เอง หรือถือวิสาสะต่อภิกษุณีผู้นั้นเปลี่ยนรับ ๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 66 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๔ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๑๑๐] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทาอาพาธ มีอุบาสกคนหนึ่งเข้าไป 
เยี่ยมภิกษุณีกุลลนันทาถึงสำนัก แล้วได้ถามนางดังนี้ว่า ข้าแต่แม่เจ้า ท่านไม่สบายหรือ จงกรุณา 
ใช้ข้าพเจ้า ให้นำของสิ่งไรมาถวาย. 

นางตอบว่า อาวุโส ฉันต้องการเนยใส. 

จึงอุบาสกนั้นได้ไปนำเนยใสราคาหนึ่งกหาปณะ จากร้านของชาวตลาดคนหนึ่ง มาถวาย 
ภิกษุณีกุลลนันทา. 

นางกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส ความต้องการของฉันไม่ใช่เนยใส ฉันต้องการนั้ามัน. 

จึงอุบาสกนั้นได้เดินกลับเข้าไปหาชาวตลาดคนนั้นแล้วบอกกะเขาดังนี้ว่า แม่เจ้าไม่ต้องการ 
เนยใสจ้ะ ต้องการนั้ามัน ขอท่านจงรับคืนเนยใสของท่าน โปรดให้นั้ามันแก่ข้าพเจ้า. 

ชาวตลาดตอบว่า นี่นาย ล้าพวกข้าพเจ้ารับสิ่งของที่ขายไปแล้วคืนมาอีก เมื่อไรสินค้าของ 
พวกข้าพเจ้าจึงจักขายหมดไป เนยใสท่านซือไปด้วยราคาเนยใสแล้ว จงนำราคาค่านั้ามันมา จึงจัก 
นำนั้ามันไปได้. 

อุบาสกผู้นั้นจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาขึ้นในทันใดนั้นแลว่า แม่เจ้ากุลลนันทา 
ออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้ว ไฉนจึงได้ออกปากขอของอย่างอื่นอีกเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินอุบาสกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่. บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน แม่เจ้ากุลลนันทาออกปากขอของอย่างหนึ่งได้แล้ว จึงได้ 
ออกปากขอของอย่างอื่นอีกเล่า แล้วได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
ออกปากขอของอย่างหนึ่งได้แล้ว ออกปากขอของอย่างอื่นอีก จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 67 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาออกปาก 
ขอของอย่างหนึ่งได้แล้ว จึงได้ออกปากขอของอย่างอื่นอีกเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไป 
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๒๙.๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ออกปากขอของอย่างหนึ่งได้แล้ว พึงออกปากขอของอื่น 
อีกอย่าง เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๑๑] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า ออกปากขอของอย่างหนึ่งได้แล้ว คือ ขอของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แล้ว. 

บทว่า พึงออกปากขอของอื่นอีกอย่าง ความว่า เว้นของอย่างใดอย่างหนึ่งที่ขอแล้วนั้น 
ขอของอย่างอื่นอีก เป็นทุกกฏในประโยค เป็นนิสสัคคีย์ด้วยได้ของมา ต้องเสียสละแก่สงฆ์ 
คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลของที่ขอได้มานั้น ภิกษุณีพึงเสียสละอย่างนี้. 

วิธีเสียสละ 

เสียสละแก , สงฆ์ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์... แม่เจ้าของอื่นอีกอย่าง สิ่งนี้ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอ 
ของอย่างหนึ่งได้แล้วจึงขอได้มาเป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละของอื่นอีกอย่าง สิ่งนี้แก , สงฆ์... 
สงฆ์พึงให้ของอื่นอีกอย่าง สิ่งนี้แก่ภิกษุณีมีชื่อนี้ดังนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 68 


เสียสละแก , คณะ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูป -.. แม่เจ้าทั้งหลาย พึงให้ของอื่นอีกอย่าง สิ่งนี้ 
แก'ภิกษุณีมีชื่อนี้ดังนี้. 

เสียสละแก , ภิกษุณีรูปหนึ่ง 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง ..- ข้าพเจ้าให้ของอื่นอีกอย่างสิ่งนี้แก่แม่เจ้า ดังนี้. 
บทภาชนีย์ 

ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย์ 

[๑๑๒] ของอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า ของอย่างหนึ่ง ขอของอื่นอีกอย่าง เป็น 
นิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ของอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ขอของอื่นอีกอย่าง เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
ของอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า มิใช่ของอย่างหนึ่ง ขอของอื่นอีกอย่าง เป็นนิสสัคคีย์ 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ทุกะ'ทุกกฏ 

มิใช่ของอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า ของอย่างหนึ่ง ต้องอาบัติทุกกฏ. 

มิใช่ของอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

มิใช่ของอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า มิใช่ของอย่างหนึ่ง ไม , ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๑๓] ขอของสิ่งหนึ่งนั้น และขอแถมของอื่นอีกอย่างรวมกัน ๑ แสดงอานิสงส์แล้ว 
ขอ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 69 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๕ 
เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๑๑๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทาอาพาธ จึงอุบาสกคนหนึ่งเข้าไปเยี่ยม 
ภิกษุณีกุลลนันทาถึงสำนัก แล้วได้ถามนางดังนี้ว่า ข้าแต่แม่เจ้า ร่างกายยังพอทนได้อยู่หรือ ยังพอ 
ให้อัตภาพเป็นไปได้อยู่หรือ? 

นางตอบว่า อาวุโส ฉันทนไม , ไหว ยังอัตภาพให้เป็นไปไม , ได้. 

อุบาสกนั้นปวารณาว่า ข้าแต่แม่เจ้า ข้าพเจ้าจะฝากกหาปณะไว้ที่ร้านของชาวตลาดชื่อโน้น 
ท่านต้องการสิ่งใด พึงใช้ให้ใครๆ ไปนำสิ่งนั้นมาจากร้านนั้น. 

ภิกษุณีกุลลนันทาใช้สิกขมานารูปหนึ่งไปด้วยสั่งว่า แม่สิกขมานา เธอจงไปนำนั้ามันราคา 
หนึ่งกหาปณะจากร้านของชาวตลาดชื่อโน้นมา. 

จึงนางสิกขมานานั้น ได้ไปนำนั้ามันราคาหนึ่งกหาปณะจากร้านของชาวตลาดนั้นมาถวายแก , 
ภิกษุณีกุลลนันทา. 

ภิกษุณีกุลลนันทาพูดอย่างนี้ว่า แม่สิกขมานา ความต้องการของฉันไม่ใช่นั้ามัน ฉันต้อง 
การเนยใส. 

จึงนางสิกขมานานั้นได้เดินกลับเข้าไปหาชาวตลาดนั้น แล้วบอกกะเขาดังนี้ว่า ไม , ลูกความ 
ประสงค์จ้ะ แม่เจ้าไม่ใช่ต้องการนั้ามัน ต้องการเนยใส ขอท่านจงรับคืนนั้ามันของท่าน โปรดให้ 
เนยใสแก่ดิฉัน. 

ชาวตลาดตอบว่า นี่แน่ะแม่คุณ ถ้าพวกฉันจักรับคืนสิ่งของที่ขายไปแล้วมาอีก เมื่อไรสินค้า 
ของพวกฉันจึงจักขายได้ นั้ามันท่านซื้อไปด้วยราคานั้ามันแล้ว จงนำราคาค่าเนยใสมา จึงจักนำเนยใส 
ไปได้. 

ขณะนั้นแล นางสิกขมานาได้ยืนร้องไห้. 

ภิกษุณีทั้งหลาย ได้ถามนางสิกขมานานั้น ดังนี้ว่า แน่ะ แม่สิกขมานา เธอร้องไห้ 
เพราะเหตุไร? 

จึงนางสิกขมานานั้นได้แจ้งเรื่องให้ทราบ. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทา 
สั่งให้จ่ายของอย่างหนึ่งได้แล้ว จึงได้สั่งให้จ่ายของอย่างอื่นอีกเล่า -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 70 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีถุลลนันทา 
สั่งให้จ่ายของอย่างหนึ่งได้แล้ว สั่งให้จ่ายของอย่างอื่นอีก จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาสั่งให้จ่าย 
ของอย่างหนึ่งได้แล้ว จึงได้สั่งให้จ่ายของอย่างอื่นอีกเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อ 
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๓๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด สั่งให้จ่ายของอย่างหนึ่งแล้ว สั่งให้จ่ายของอื่นอีกอย่าง เป็น 
นิสัคคิยปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๑๕] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า สั่งให้จ่ายของอย่างหนึ่งแล้ว คือ สั่งให้จ่ายของอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว. 

บทว่า สั่งให้จ่ายของอื่นอีกอย่าง ความว่า เว้นของอย่างใดอย่างหนึ่งที่สั่งให้จ่ายนั้น 
สั่งให้จ่ายของสิ่งอื่นอีก เป็นทูกกฏในประโยค เป็นนึสสัคคีย์ด้วยได้ของนั้นมา ต้องเสียสละแก , 
สงฆ์ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลของอื่นอีกอย่างที่ขอได้มานั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอย่างนี้. 

วิธีเสียสละ 

เสียสละแก , สงฆ์ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์...แม่เจ้าของอื่นอีกอย่าง สิ่งนี้ของข้าพเจ้าสั่งให้จ่ายของสิ่ง 
หนึ่งแล้ว สั่งให้จ่ายได้มา เป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละของอื่นอีกอย่าง สิ่งนี้แก่สงฆ์... สงฆ์พึง 
ให้ของอื่นอีกอย่าง สิ่งนี้แก , ภิกษุณีมีชื่อนี้ดังนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 71 


เสียสละแก , คณะ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูป -.. แม่เจ้าทั้งหลาย พึงให้ของอื่นอีกอย่าง สิ่งนี้ 
แก'ภิกษุณีมีชื่อนี้ดังนี้. 

เสียสละแก , ภิกษุณีรูปหนึ่ง 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง .-. ข้าพเจ้าให้ของอื่นอีกอย่าง สิ่งนี้แก่แม่เจ้า ดังนี้. 
บทภาชนีย์ 

ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย์ 

[๑๑๖] ของอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่าของอย่างหนึ่ง สั่งให้จ่ายของอย่างอื่นอีก เป็น 
นิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ของอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย สั่งให้จ่ายของอย่างอื่นอีก เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
ของอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า มิใช่ของอย่างหนึ่ง สั่งให้จ่ายของอย่างอื่นอีก เป็น 
นิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ทุกะทุกกฏ 

มิใช่ของอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า ของอย่างหนึ่ง ต้องอาบัติทุกกฏ. 

มิใช่ของอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

มิใช่ของอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า มิใช่ของอย่างหนึ่ง ไม , ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๑๗] สั่งให้จ่ายของสิ่งหนึ่งนั้น และสั่งให้จ่ายของสิ่งอื่นอีกอย่างรวมกัน ๑ แสดง 
อานิสงส์แล้วสั่งให้จ่าย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 72 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๖ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๑๑๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พวกอุบาสกอุบาสิกาพากันรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ 
ที่เขาเต็มใจทำบุญเพื่อเป็นมูลค่าจีวรสำหรับภิกษุณีสงฆ์ ฝากไว้ที่ร้านพ่อค้าผ้าคนหนึ่ง แล้วได้เข้าไป 
หาภิกษุณีทั้งหลายกล่าวคำนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลาย เจ้าข้า กัปปิยภัณฑ์เพื่อประโยชน์แก , จีวร พวก 
ข้าพเจ้าได้ฝากไว้ที่ร้านพ่อล้าผ้าชื่อโน้น ขอท่านทั้งหลายกรุณาให้ไวยาวัจกรไปนำจีวรจากร้านพ่อค้า 
ผู้นั้นมาแจกกันเถิด เจ้าข้า. 

ภิกษุณีทั้งหลายให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์นั้นเป็นเภสัช แล้วบริโภคเป็นส่วนตัว. 

พวกอุบสกอุบาสิการู้เรื่องแล้วพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
จึงได้ให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขา 
ตั้งใจถวายสงฆ์ เป็นปัจจัยอย่างอื่นไปเล่า ... 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่. 

บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย จึงได้ให้ 
เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจถวาย 
สงฆ์ เป็นปัจจัยอย่างอื่นไปเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีทั้งหลายให้ 
เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งอุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวาย 
สงฆ์ เป็นปัจจัยอย่างอื่นไป จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย จึงได้ให้ 
เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวาย 
สงฆ์ เป็นปัจจัยอย่างอื่นไปเล่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความ 
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 73 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๓๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่น ด้วยกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวาย 
ไว้เพื่อเป็นมูลค่าแก่ปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายสงฆ์เป็นนิสสัคคิย 
ปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๑๙] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

คำว่า ด้วยกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง 
คือ ที่เขาถวายไว้เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างอื่น. 

บทว่า ซึ่งเขาตั้งใจถวายสงฆ์ คือ เพื่อประโยชน์แก , สงฆ์ ไม่ใช่แก , คณะ ไม , ใช่แก่ภิกษุณี 
รูปหนึ่ง. 

บทว่า ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่น ความว่า ทายกถวายกัปปิยภัณฑ์ไว้เพื่อประโยชน์แก่ 
ปัจจัยใด เว้นปัจจัยนั้น ให้เปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่น เป็นทุกกฏในประโยค เป็นนิสสัคคีย์ด้วย 
ได้ปัจจัยนั้นมา ต้องเสียสละแก , สงฆ์ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลปัจจัยอย่างอื่นที่ได้มานั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอย่างนี้. 

วิธีเสียสละ 

เสียสละแก , สงฆ์ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ -.. แม่เจ้า ปัจจัยอย่างอื่นนี้ของข้าพเจ้าให้เปลี่ยนมาด้วย 
กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อประโยชน์แก , ปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายสงฆ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 74 

เป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละปัจจัยอย่างอื่นนี้แก่สงฆ์ -.. สงฆ์พึงให้ปัจจัยอย่างอื่นนี้แก่ภิกษุณี 
มีชื่อนี้ ดังนี้. 

เสียสละแก , คณะ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูป -.. แม่เจ้าทั้งหลาย พึงให้ปัจจัยอย่างอื่นนี้แก่ภิกษุณี 
มีชื่อนี้ ดังนี้. 

เสียสละแก , ภิกษุณีรูปหนึ่ง 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง -.. ข้าพเจ้าให้ปัจจัยอย่างอื่นนี้แก่แม่เจ้า ดังนี้. 

บทภาชนีย์ 

ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย์ 

[๑๒๐] กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า เขาถวาย 
ไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ให้เปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่นเป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสงสัยให้เปลี่ยนเป็นปัจจัย 
อย่างอื่น เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่าเขามิได้ถวายไว้เพื่อ 
เป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ให้เปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่น เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ได้ปัจจัยที่เสียสละแล้วคืนมา พึงน้อมไปในปัจจัยตามที่เขาถวายไว้เติม. 

ทุกะทุกกฏ 

มิใช่กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่าเขาถวายไว้เพื่อ 
เป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง -.. ต้องอาบัติทุกกฏ. 

มิใช่กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย -.. ต้องอาบัติทุกกฏ. 
ไม่ต้องอาบัติ 

มิใช่กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า เขาไม , ได้ 
ถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๒๑] น้อมกัปปิยภัณฑ์ที่เหลือไป ๑ ขออนุญาตจากเจ้าของ แล้วน้อมไป ๑ มีอันตราย ๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 75 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๗ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๑๒๒] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พวกอุบาสกอุบาสิกาพากันรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ 
ที่เขาเต็มใจทำบุญเพื่อเป็นมูลค่าจีวรสำหรับภิกษุณีสงฆ์ ฝากไว้ที่ร้านพ่อค้าคนหนึ่ง แล้วได้เข้าไปหา 
ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวคำนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลาย เจ้าข้า กัปปิยภัณฑ์เพื่อเป็นมูลค่าจีวร พวกข้าพเจ้า 
ฝากไว้ที่ร้านพ่อล้าผ้าชื่อโน้น ขอท่านทั้งหลายกรุณาให้ไวยาวัจกรไปนำจีวรจากร้านพ่อล้าด้าผู้นั้นมา 
แจกกันเถิด เจ้าข้า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ขอให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์นั้นแหละเป็นเภสัชไปบริโภคเป็นส่วนตัว. 

อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทราบเรื่องแล้วพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้ง 
หลายจึงได้ให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่ง 
เขาตั้งใจถวายสงฆ์ ไปเป็นปัจจัยอย่างอื่น ทั้งขอมาเป็นส่วนตัวด้วยเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นเพ่งโทษติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็น 
ผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ที่เขา 
ถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายสงฆ์ไปเป็นปัจจัยอย่าง 
อื่น ทั้งขอมาเป็นส่วนตัวด้วยเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีทั้งหลายได้ 
ให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวาย 
สงฆ์ ไปเป็นปัจจัยอย่างอื่น ทั้งขอมาเป็นส่วนตัวด้วย จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย จึงได้ให้ 
เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจ 
ถวายสงฆ์ไปเป็นปัจจัยอย่างอื่น ทั้งขอมาเป็นส่วนตัวด้วยเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็น 
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 76 


พระบัญญัติ 

๓๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่น ด้วยกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวาย 
ไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายสงฆ์ แต่ขอมาเป็น 
ส่วนตัว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๒๓] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

คำว่า ด้วยกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง 
คือ เขาถวายไว้เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่ง. 

บทว่า ซึ่งเขาตั้งใจถวายสงฆ์ คือ เพื่อประโยชน์แก , สงฆ์ ไม่ใช่แก , คณะ ไม , ใช่แก , 

ภิกษุณีรูปเดียว. 

บทว่า ขอมาเป็นส่วนตัว คือ ขอร้องเขาเอง. 

บทว่า ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่น ความว่า ทายกถวายกัปปิยภัณฑ์ไว้เพื่อประโยชน์ 
แก่ปัจจัยใด เว้นปัจจัยนั้น ให้เปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่น เป็นทุกกฏในประโยค เป็นนิสสัคคีย์ 
ด้วยได้ปัจจัยนั้นมา ต้องเสียสละแก , สงฆ์ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลปัจจัยที่ได้มานั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอย่างนี้. 

วิธีเสียสละ 

เสียสละแก , สงฆ์ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ -.. แม่เจ้า ปัจจัยอื่นสิ่งนั้ของข้าพเจ้าให้เปลี่ยนมาด้วยกัปปิย 
ภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายสงฆ์ แต่ขอ 
มาเป็นส่วนตัว เป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละปัจจัยอื่นสิ่งนั้แก , สงฆ์...สงฆ์พึงให้ปัจจัยอื่นสิ่งนั้ 
แก , ภิกษุณีมีชื่อนี้ ลังนี้. 

เสียสละแก , คณะ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูป -.. แม่เจ้าทั้งหลายพึงให้ปัจจัยอื่นสิ่งนั้แก่ภิกษุณีมีชื่อ 
นิ'ด้งปี.' 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 77 

เสียสละแก่ภิกษุณีรูปหนึ่ง 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง .-. ข้าพเจ้าให้ปัจจัยอื่นสิ่งนี้แก่แม่เจ้า ดังนี้. 

บทภาชนึย์ 

ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย์ 

[๑๒๔] กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า เขาถวาย 
ไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ให้เปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่น เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสงสัยให้เปลี่ยนเป็นปัจจัย 
อย่างอื่น เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่าเขามิได้ถวายไว้เพื่อ 
เป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ให้เปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่น เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ได้ปัจจัยที่เสียสละแล้วคืนมา พึงน้อมเข้าไปในปัจจัยตามที่ทายกถวายไว้เติม. 

ทุกะทุกกฏ 

มิใช่กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า เขาถวายไว้เพื่อ 
เป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ต้องอาบัติทุกกฏ. 

มิใช่กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

มิใช่กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า เขามิได้ถวาย 
ไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๒๕] น้อมกัปปิยภัณฑ์ที่เหลือไป ๑ ขออนุญาตจากเจ้าของแล้วห้อมไป ๑ มีอันตราย ๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


ปัตตวรรค สิกขาบทที ๗ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 78 

ป้ตตวรรค สิกขาบทที่ ๘ 
เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๑๒๖] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ¬ 
าาฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ในบริเวณหมู , บ้านตำบลหนึ่ง 
อัตคัดด้วยข้าวยาคู. จึงชาวบ้านตำบลนั้นได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่เขาเต็มใจทำบุญเพื่อประสงค์ 
เป็นมูลค่าข้าวยาคู สำหรับภิกษุณีทั้งหลาย ฝากไว้ที่ร้านชาวตลาดคนหนึ่ง แล้วได้เข้าไปหาภิกษุณี 
ทั้งหลายกล่าวคำนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลาย เจ้าข้า กัปปิยภัณฑ์เพื่อเป็นมูลค่าข้าวยาคู พวกข้าพเจ้าได้ 
ฝากไว้ที่ร้านของชาวตลาดชื่อโน้น ขอท่านทั้งหลายจงให้ไวยาวัจกรไปนำข้าวสารจากร้านชาวตลาด 
ผู้นั้นมาหุงต้มฉันเถิด. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์นั้นเป็นเภสัชไปบริโภค. 

ชาวบ้านตำบลนั้นทราบเรื่องแล้ว พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
จึงได้ให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขา 
ตั้งใจถวายแก่ภิกษุณีหมู , มาก เป็นปัจจัยอย่างอื่นไปเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินเขาเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่. บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่าง 
ก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อ 
เป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายแก , ภิกษุณีหมู่มาก มาเป็นปัจจัยอย่าง 
อื่นไปเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีทั้งหลายได้ 
ให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่งอุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวาย 
แก , ภิกษุณีหมู่มาก มาเป็นปัจจัยอย่างอื่นไป จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสักขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงได้เปลี่ยนกัปปิย 
ภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายแก่ภิกษุณี 
หมู , มาก มาเป็นปัจจัยอย่างอื่นไปเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 79 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๓๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่น ด้วยกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวาย 
ไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจจะถวายแก่ภิกษุณีหมู่มาก 
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๒๗] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

คำว่า ด้วยกัปปิยภัณฑ์ ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง 
คือ เขาถวายไว้เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่ง. 

บทว่าซึ่งเขาตั้งใจถวายแก , ภิกษุณีหมู่มาก คือ เพื่อประโยชน์แก่คณะ ไม , ใช่สงฆ์ ไม , ใช่ 
ภิกษุณีรูปเดียว. 

บทว่า ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่น ความว่า ทายกถวายกัปปิยภัณฑ์ไว้เพื่อประโยชน์ 
แก่ปัจจัยใด เว้นปัจจัยนั้น ให้เปลี่ยนปัจจัยอย่างอื่น เป็นทุกกฏในประโยค เป็นนิสสัคคีย์ด้วย 
ได้ปัจจัยนั้นมา ต้องเสียสละแก , สงฆ์ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ดูกรภิกษุณีทั้งหลาย ก็แลปัจจัยอย่างอื่นที่ได้มานั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอย่างนี้. 

วิธีเสียสละ 
เสียสละแก , สงฆ์ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ -.. แม่เจ้า ปัจจัยอย่างอื่นนี้ของข้าพเจ้าให้เปลี่ยนมาด้วย 
กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายแก , 
ภิกษุณีหมู่มาก เป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละปัจจัยอย่างอื่นนี้แก , สงฆ์...สงฆ์พึงให้ปัจจัยอย่างอื่น 
นี้แก , ภิกษุณีมีชื่อนี้ ดังนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 80 


เสียสละแก , คณะ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูป -.. แม่เจ้าทั้งหลายพึงให้ป้จชัยอย่างอื่นนี้แก , ภิกษุณี 
มีชื่อนี้ ดังนี้. 

เสียสละแก , ภิกษุณีรูปหนึ่ง 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง ..- ข้าพเจ้าให้ปัจจัยอย่างอื่นนี้แก่แม่เจ้า ดังนี้. 

บทภาชนีย์ 

ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย์ 

[๑๒๘] กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า เขาถวาย 
ไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ให้เปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่นเป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย -.. ให้เปลี่ยนเป็น 
ปัจจัยอย่างอื่น เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า เขามิได้ถวายไว้ 
เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ให้เปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่น เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ได้ปัจจัยที่เสียสละแล้วคืนมา พึงน้อมไปในปัจจัยตามที่ทายกถวายไว้เติม. 

ทุกะ'ทุกกฏ 

มิใช่กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า เขาถวายไว้ 
เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ต้องอาบัติทุกกฏ. 

มิใช่กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม่ต้องอาบัติ 

มิใช่กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า เขามิได้ถวาย 
ไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๒๙] น้อมกัปปิยภัณฑ์ที่เหลือไป ๑ ขออนุญาตต่อเจ้าของแร้วห้อมไป ๑ มีอันตราย 
๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 81 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๙ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๑๓๐] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลาย ผู้อาศัยอยู่ในบริเวณหมู่บ้านตำบล 
หนึ่ง อัตคัดด้วยข้าวยาคู. จึงชาวบ้านตำบลนั้นได้รวบรวมเครื่องใช้สอยที่เขาเต็มใจทำบุญเพื่อเป็น 
มูลค่าข้าวยาคูสำหรับภิกษุณีทั้งหลาย ฝากไว้ที่ร้านชาวตลาดคนหนึ่ง แล้วได้เข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลาย 
กล่าวคำนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลาย เจ้าข้า กัปปิยภัณฑ์เพื่อเป็นมูลค่าข้าวยาคู พวกข้าพเจ้าฝากไว้ที่ร้าน 
ชาวตลาดชื่อโน้น ขอท่านทั้งหลายจงให้ไวยาวัจกรไปนำข้าวสารจากชาวตลาดนั้นมาหุงต้มฉันเถิด. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ขอให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์นั้นแหละเป็นเภสัชไปบริโภคเป็นส่วนตัว. 

ชาวบ้านตำบลนั้นทราบเรื่องแล้ว พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
จึงได้ให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขา 
ตั้งใจจะถวายแก , ภิกษุณีหมู่มาก ไปเป็นปัจจัยอย่างอื่น ทั้งขอมาเป็นส่วนตัวด้วยเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตำบลนั้นพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้ 
มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ที่เขา 
บริจาคไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายแก่ภิกษุณีหมู่มาก ไปเป็น 
ปัจจัยอย่างอื่น ทั้งขอมาเป็นส่วนตัวด้วยเล่า ... แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีทั้งหลาย 
ให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวาย 
แก , ภิกษุณีหมู่มาก ไปเป็นปัจจัยอย่างอื่น ทั้งขอมาเป็นส่วนตัวด้วย จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย จึงได้ 
ให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวาย 
แก , ภิกษุณีหมู่มาก ไปเป็นปัจจัยอย่างอื่น ทั้งขอมาเป็นส่วนตัวด้วยเล่า การกระทำของพวกนางนั่น 
ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 82 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๓๔.๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่น ด้วยกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อ 
เป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายภิกษุณีหมู่มาก แต่ขอมาเป็น 
ส่วนตัว เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๓๑] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า ด้วยกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง 
นั้น คือ เขาถวายไว้เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่ง. 

บทว่า ซึ่งเขาตั้งใจถวายภิกษุณีหมู , มาก คือ เพื่อประโยชน์แก , คณะ ไม่ใช่สงฆ์ ไม่ใช่ 
ภิกษุณีรูปเดียว. 

บทว่า ขอมาเป็นส่วนตัว คือ ขอร้องเขาเอง. 

บทว่า ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่น ความว่า ทายกถวายกัปปิยภัณฑ์ไว้เพื่อประโยชน์ 
แก่ปัจจัยใด เว้นปัจจัยนั้น ให้เปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่น เป็นทุกกฏในประโยค เป็นนิสสัคคีย์ 
ด้วยได้ปัจจัยนั้นมา ต้องเสียสละแก่สงฆ์ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลปัจจัยอื่นที่ได้มานั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอย่างนี้ 
วิธีเสียสละ 
เสียสละแก , สงฆ์ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์... แม่เจ้า ปัจจัยอย่างอื่นนี้ของข้าพเจ้าให้เปลี่ยนมาด้วยกัปปิย 
ภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายแก่ภิกษุณีหมู , 
มากแต่ขอมาเป็นส่วนตัว เป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละปัจจัยอย่างอื่นนี้แก , สงฆ์... สงฆ์พึงให้ 
ปัจจัยอย่างอื่นนี้แก่ภิกษุณีมีชื่อนี้ ดังนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 83 


เสียสละแก , คณะ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูป -.. แม่เจ้าทั้งหลายพึงให้ป้จชัยอย่างอื่นนี้แก , ภิกษุณี 
มีชื่อนี้ ดังนี้. 

เสียสละแก , ภิกษุณีรูปหนึ่ง 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง ..- ข้าพเจ้าให้ปัจจัยอย่างอื่นนี้แก่แม่เจ้า ดังนี้. 

บทภาชนีย์ 

ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย์ 

[๑๓๒] กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า เขาถวาย 
ไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ให้เปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่น เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสงสัยให้เปลี่ยนเป็นปัจจัย 
อย่างอื่น เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า เขามิได้ถวายไว้ 
เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ให้เปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่น เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ได้ปัจจัยที่เสียสละแล้วคืนมา พึงน้อมเข้าไปในปัจจัยตามที่ทายกถวายไว้เติม. 

ทุกะทุกกฏ 

มิใช่กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า เขาถวายไว้ 
เป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ต้องอาบัติทุกกฏ. 

มิใช่กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้ เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ. 

ไม่ต้องอาบัติ 

มิใช่กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า เขามิได้ถวาย 
ไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๓๓] ภิกษุณีน้อมกัปปิยภัณฑ์ที่เหลือไป ๑ ขออนุญาตต่อเจ้าของแล้วน้อมไป ๑ 
มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 84 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ 

เรื่องภิกษุณีลุลลนันทา 

[๑๓๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาเป็นพหูสูต ช่างพูด องอาจ 
สามารถ กล่าวถ้อยคำมีหลักฐาน. คนเป็นอันมากต่างพากันเข้าไปสนทนาปราศรัยด้วย ประจวบ 
เวลานั้นบริเวณของภิกษุณีถุลลนันทาชำรุด ชาวบ้านจึงถามภิกษุณีถุลลนันทาว่า แม่เจ้า เพราะเหตุไร 
แม่เจ้าจึงปล่อยให้บริเวณชำรุด. 

นางตอบว่า เพราะคนให้ไม่มี คนทำก็ไม่มี. 

จึงชาวบ้านพวกนั้นได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้สอยที่เขาเต็มใจทำบุญ เพื่อเป็นมูลค่าบริเวณ 
แล้วถวายเป็นกัปปิยภัณฑ์ไว้แก่ภิกษุณีถุลลนันทา ภิกษุณีถุลลนันทาได้ขอให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์นั้น 
แหละ เป็นเภสัช แล้วบริโภคเป็นส่วนตัว. 

ชาวบ้านเหล่านั้นทราบเรื่องแล้ว พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้าถุลล 
นันทาจึงได้ให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่ง 
เขาตั้งใจถวายบุคคล มาเป็นปัจจัยอย่างอื่นไป ทั้งขอมาเป็นส่วนตัวด้วยเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีถุลลนันทา 
ได้ให้เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศให้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจ 
ถวายบุคคล มาเป็นปัจจัยอย่างอื่นไป ทั้งขอมาเป็นส่วนตัวด้วย จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลทันทา จึงได้ให้ 
เปลี่ยนกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวาย 
บุคคล มาเป็นปัจจัยอย่างอื่นไป ทั้งขอมาเป็นส่วนตัวด้วยเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไป 
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 85 


พระบัญญัติ 

๓๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่น ด้วยกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้ 
เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายบุคคล แต่ขอมาเป็นส่วนตัว 
เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๓๕] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้. ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า ด้วยกัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้ เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง 
คือ เขาถวายไว้เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่ง. 

บทว่า เขาตั้งใจถวายบุคคล คือ เพื่อประโยชน์แก , ภิกษุณีรูปเดียว ไม , ใช่สงฆ์ ไม , ใช่ 
คณะ. 

บทว่า ขอมาเป็นส่วนตัว คือ ของร้องเขาเอง. 

บทว่า ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่น ความว่า ทายกถวายกัปปิยภัณฑ์ไว้เพื่อประโยชน์ 
แก่ปัจจัยใด เว้นปัจจัยนั้น ให้เปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่น เป็นทุกกฏในประโยค เป็นนิสสัคคีย์ 
ด้วยได้ปัจจัยนั้นมา ต้องเสียสละแก , สงฆ์ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลปัจจัยอย่างอื่นที่ได้มานั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอย่างนี้. 

วิธีเสียสละ 
เสียสละแก , สงฆ์ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ -.. แม่เจ้า ปัจจัยอย่างอื่นนี้ของข้าพเจ้าให้เปลี่ยนมาด้วยกัปปิย 
ภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง อุทิศไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายบุคคล แต่ขอ 
มาเป็นส่วนตัว เป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละปัจจัยอย่างอื่นนี้แก , สงฆ์...สงฆ์พึงให้ปัจจัยอย่างอื่นนี้ 


แก , ภิกษุณีมีชื่อนี้ดังนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 86 


เสียสละแก , คณะ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูป -.. แม่เจ้าทั้งหลายพึงให้ปัจจัยอย่างอื่นนี้แก , ภิกษุณี 
มีชื่อนี้ ดังนี้. 

เสียสละแก , ภิกษุณีรูปหนึ่ง 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง -.. ข้าพเจ้าให้ปัจจัยอย่างอื่นนี้แก่แม่เจ้า ดังนี้. 

บทภาชนึย์ 

ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย์ 

[๑๓๖] กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า เขาถวาย 
ไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ให้เปลี่ยนเป็นปัจจัยอื่นอีกอย่าง เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสงสัยให้เปลี่ยนเป็นปัจจัย 
อื่นอีกอย่าง เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่าเขามิได้ถวายไว้เพื่อ 
เป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ให้เปลี่ยนเป็นปัจจัยอื่นอีกอย่าง เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ได้ปัจจัยที่เสียสละแล้วคืนมา พึงน้อมเข้าไปในปัจจัยตามที่ทายกถวายไว้เติม. 

ทุกะทุกกฏ 

มิใช่กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า เขาถวาย 
ไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ต้องอาบัติทุกกฏ. 

มิใช่กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ. 

ไม่ต้องอาบัติ 

มิใช่กัปปิยภัณฑ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่า เขามิได้ 
ถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๓๗] น้อมกัปปิยภัณฑ์ที่เหลือไป ๑ ขออนุญาตจากเจ้าของแล้วน้อมไป ๑ มีอันตราย ๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ปัตตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 87 

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๑๓๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทาเป็นพหูสูต เป็นคนช่างพูด เป็นผู้ 
องอาจ สามารถ กล่าวถ้อยคำมีหลักฐาน. ครั้นถึงฤดูหนาว พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสะพักผ้า 
กัมพลมีค่ามาก เสด็จเข้าไปหาภิกษุณีกุลลนันทาถึงสำนัก ทรงอภิวาทภิกษุณีกุลลนันทาแล้วประทับนั่ง 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ภิกษุณีกุลลนันทาทูลชี้แจงธรรมมีกถาถวาย ให้ท้าวเธอทรงเห็นแจ้งสมาทาน 
อาจหาญ ร่าเริง. ครั้นท้าวเธอทรงเห็นแจ้ง สมาทนา อาจหาญ ร่าเร่งด้วยธรรมีกถาของภิกษุณี 
กุลลนันทาแล้ว ได้ทรงปวารณาภิกษุณีกุลลนันทาดังนี้ว่า ข้าแต่แม่เจ้า ขอท่านได้โปรดบอกสิ่งที่ต้อง 
ประสงค์. 

ภิกษุณีกุลลนันทาทูลว่า ขอถวายพระพร ถ้ามหาบพิตรมีพระราชประสงค์จะพระราชทาน 
แก , อาตมภาพไซร้ ขอได้โปรดพระราชทานผ้ากัมพลผืนที่ทรงนี้. 

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงถวายผ้ากัมพลแก่ภิกษุณีกุลลนันทา ในทันใดนั้นแล แล้วเสด็จ 
ลุกจากที่ประทับ ทรงอภิวาทภิกษุณีกุลลนันทา กระท่าประทักษิณแล้วเสด็จกลับ. 

คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ภิกษุณีเหล่านี้เป็นคนมักมาก ไม่สัน 
โดษ ไฉนจึงได้ทูลขอผ้ากัมพลทรงต่อองค์พระราชาเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทาจึงได้ทูลขอผ้ากัมพลทรงต่อองค์พระ 
ราชาเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
ทูลขอผ้ากัมพลทรงต่อองค์พระราชา จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทา จึงได้ทูล 
ขอผ้ากัมพลทรงต่อองค์พระราชาเล่า การกระทำของนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ 
ยังไม , เลื่อมใส -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 88 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๓๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีผู้จะให้เขาจ่ายผ้าห่มหนัก พึงให้จ่ายได้เพียงราคา ๔ กังสะ 
เป็นอย่างยิ่ง ถ้าให้จ่ายยิ่งกว่านั้น เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๓๙] ที่ชื่อว่า ผ้าห่มหนัก ได้แก่ผ้าชนิดหนึ่ง ที่สำหรับห่มในกุลูหนาว. 

บทว่า ผู้จะให้จ่าย คือ ผู้จะขอ. 

บทว่า พึงให้จ่ายได้เพียงราคา ๔ กังสะเป็นอย่างยิ่ง คือ ให้จ่ายลัามีราคาเพียง ๑๖ 
กหาปณะได้. 

คำว่า ถ้าให้จ่ายยิ่งกว่านั้น ความว่า ขอผ้ามีราคาเกินกว่านั้น เป็นทุกกฏในประโยค 
เป็นนึสสัคคีย์ด้วยได้ด้ามา ต้องเสียสละแก , สงฆ์ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลผ้าเป็นนึสสัคคีย์นั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอย่างนี้. 

วิธีเสียสละ 

เสียสละแก , สงฆ์ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์...แม่เจ้า ผ้าห่มหนักผืนนี้ของข้าพเจ้ามีราคาสูงเกิน๔ กังสะ 
ขอได้มาเป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละผ้าห่มหนักผืนนี้แก , สงฆ์...สงฆ์พึงให้ผ้าห่มหนักผืนนี้แก่ 
ภิกษุณีชื่อนี้ ดังนี้. 

เสียสละแก , คณะ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูป -.. แม่เจ้าทั้งหลาย พึงให้ผ้าห่มหนักผืนนี้แก่ภิกษุณี 
มีชื่อนี้ ดังนี้ 

เสียสละแก , ภิกษุณีรูปหนึ่ง 

ภิกษณีรปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษณีรปหนึ่ง ... ข้าพเจ้าให้ผ้าห่มหนักผืนนี้แก่แม่เจ้า ดังนี้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 89 


บทภาชนีย์ 

ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย์ 

[๑๔๐] ผ้าห่มหนักมีราคาเกิน ๔ กังสะ ภิกษุณีสำคัญว่าเกิน ขอได้มา เป็นนิสสัคคีย์ 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ผ้าห่มหนักมีราคาเกิน ๔ กังสะ ภิกษุณีสงสัย ขอได้มา เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ผ้าห่มหนักมีราคาเกิน ๔ กังสะ ภิกษุณีสำคัญว่าหย่อน ขอได้มา เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

ทุกะ'ทุกกฏ 

ผ้าห่มหนักมีราคาหย่อน ๔ กังสะ ภิกษุณีสำคัญว่าเกิน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ผ้าห่มหนักมีราคาหย่อน ๔ กังสะ ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

ผ้าห่มหนักมีราคาหย่อน ๔ กังสะ ภิกษุณีสำคัญว่าหย่อน ไม , ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๔๑] ขอผ้าห่มหนักมีราคา ๔ กังสะเป็นอย่างยิ่ง ๑ ขอผ้าห่มหนักมีราคาหย่อน ๔ 
กังสะ ๑ ขอต่อญาติ ๑ ขอต่อคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ๑ จ่ายมาด้วยทรัพย์ 
ของตน ๑ ทายกประสงค์ให้จ่ายผ้าห่มหนักมีราคาแพง แต่ให้จ่ายผ้าห่มหนักมีราคาถูก ๑ วิกลจริต ๑ 
อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 90 

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๒ 
เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๑๔๒] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทา เป็นพหูสูต เป็นคนช่างพูด 
เป็นผู้องอาจ สามารถ กล่าวถ้อยคำมีหลักฐาน. ครั้นฤดูร้อน พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสะพักผ้า 
โขมพัสตร์มีค่ามาก เสด็จเข้าไปหาภิกษุณีกุลลนันทาถึงสำนัก ทรงอภิวาทภิกษุณีกุลลนันทา แล้ว 
ประทับนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง 
แล้วภิกษุณีกุลลนันทาทูลชี้แจงธรรมีกถา ถวายให้ท้าวเธอทรงเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง 
ครั้นท้าวเธอทรงเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาของภิกษุณีกุลลนันทาแล้ว ได้ 
ทรงปวารณาภิกษุณีกุลลนันทาดังนี้ว่า ข้าแต่แม่เจ้า ขอท่านได้โปรดบอกสิ่งที่ต้องประสงค์. 

ภิกษุณีกุลลนันทาทูลว่า ขอถวายพระพร ล้ามหาบพิตรมีพระราชประสงค์ จะพระราชทาน 
แก , อาตมภาพไซร้ ขอได้โปรดพระราชทานผ้าโขมพัสตร์ผืนที่ทรงนี้. 

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงถวายผ้าโขมพัสตร์แก่ภิกษุณีกุลลนันทาในทันใดนั้นแล แล้วเสด็จ 
ลุกจากที่ประทับ ทรงอภิวาทภิกษุณีกุลลนันทา กระทำประทักษิณ แล้วเสด็จกลับ. 

คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ภิกษุณีเหล่านี้เป็นคนมักมาก ไม่ 

สันโดษ ไฉนจึงได้ทูลขอผ้าโขมพัสตร์ทรงต่อองค์พระราชาเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทาจึงได้ทูลขอผ้าโขมพัสตร์ทรงต่อองค์ 
พระราชาเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีกุลลนันทา 
ทูลขอผ้าโขมพัสตร์ทรงต่อองค์พระราชา จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาจึงได้ทูล 
ขอผ้าโขมพัสตร์ทรงต่อองค์พระราชา การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 91 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๓๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีผู้จะให้เขาจ่ายผ้าห่มเบา พึงให้จ่ายได้เพียงราคา ๒ กังสะ 
กึ่งเป็นอย่างยิ่ง ถ้าให้จ่ายยิ่งกว่านั้น เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๔๓] ที่ชื่อว่า ผ้าห่มเบา ได้แก่ ผ้าชนิดใดชนิดหนึ่ง สำหรับห่มในฤดูร้อน. 

บทว่า ผู้จะให้จ่าย คือ ผู้จะขอ. 

บทว่า พึงให้จ่ายได้เพียงราคา ๒ กังสะกึ่งเป็นอย่างยิ่ง คือ พึงให้จ่ายด้ามีราคาเพียง 
๑๐ กหาปณะได้. 

คำว่า ถ้าให้จ่ายยิ่งกว่านั้น ความว่า ขอผ้ามีราคาเกินกว่านั้น เป็นทุกกฏในประโยค 
เป็นนึสสัคคีย์ด้วยได้ด้ามา ต้องเสียสละแก , สงฆ์ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลผ้าเป็นนึสสัคคีย์นั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอย่างนี้. 

วิธีเสียสละ 

เสียสละแก , สงฆ์ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์... แม่เจ้า ผ้าห่มเบาผืนนี้ของข้าพเจ้ามีราคาสูงเกิน๒ กังสะกึ่ง 
ขอได้มาเป็นของจำจะสละ ข้าพเจ้าสละผ้าห่มเบาผืนนี้แก่สงฆ์... สงฆ์พึงให้ผ้าห่มเบาผืนนี้แก่ 
ภิกษุณีมีชื่อนี้ดังนี้. 

เสียสละแก่คณะ 

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูป -.. แม่เจ้าทั้งหลายพึงให้ผ้าห่มเบาผืนนี้แก่ภิกษุณี 
มีชื่อนี้ ดังนี้. 

เสียสละแก , ภิกษุณีรูปหนึ่ง 

ภิกษณีรปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษณีรปหนึ่ง ... ข้าพเจ้าให้ผ้าห่มเบาผืนนี้แก , แม่เจ้า ดังนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 92 


บทภาชนีย์ 

ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย์ 

[๑๔๔] ผ้าห่มเบามีราคาเกิน ๒ กังสะกึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่าเกิน ขอได้มา เป็นนิสสัคคีย์ 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ผ้าห่มเบามีราคาเกิน ๒ กังสะกึ่ง ภิกษุณีสงสัย ขอได้มา เป็นนิสสัคคีย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ผ้าห่มเบามีราคาเกิน ๒ กังสะกึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่าหย่อน ขอได้มา เป็นนิสสัคคีย์ ต้อง 
อาบัติปาจิตตีย์. 

ทุกะ'ทุกกฏ 

ผ้าห่มเบามีราคาหย่อน ๒ กังสะกึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่าเกิน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ผ้าห่มเบามีราคาหย่อน ๒ กังสะกึ่ง ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

ผ้าห่มเบามีราคาหย่อน ๒ กังสะกึ่ง ภิกษุณีสำคัญว่าหย่อน ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๔๕] ขอผ้าห่มเบามีราคา ๒ กังสะกึ่งเป็นอย่างยิ่ง ๑ ขอผ้าห่มเบามีราคาหย่อน ๒ 
กังสะกึ่ง ๑ ขอต่อญาติ ๑ ขอต่อคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ๑ จ่ายมาด้วยทรัพย์ 
ของตน ๑ ทายกประสงค์ให้จ่ายผ้าห่มเบามีราคาแพงแต่ให้จ่ายผ้าห่มเบามีราคาถูก ๑ วิกลจริต ๑ 
อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

บทสรุป 

[๑๔๖] แม่เจ้าทั้งหลาย ธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้น 
แสดงแล้วแล ข้าพเจ้าขอถามแม่เจ้าทั้งหลายในธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ สิกขาบทเหล่านั้นว่า 
ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ”!แล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สองว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ”' 
แล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สามว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ”แล้วหรือ? แม่เจ้าทั้งหลายเป็น 
ผู้บริสุทธิแล้วในธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ สิกขาบทเหล่านี้เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความ 
นี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ จบ. 

ปาชิตติยกัณฑ์ 

แม่เจ้าทั้งหลาย ก็ธรรมคือปาจิตตีย์ ๑๖๖ สิกขาบทเหล่านี้แล มาสู่อุเทศ. 

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๑ 

ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๑ 

เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา 

[๑๔๗] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 



อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น อุบาสกคนหนึ่งได้ปวารณากระเทียมไว้แก่ 
ภิกษุณีสงฆ์ว่า แม่เจ้าเหล่าใดต้องการกระเทียม กระผมขอปวารณา. และยังได้สั่งคนเฝ็าไร , ไว้ด้วย 
ว่า ถ้าภิกษุณีทั้งหลายมาขอ จงถวายท่านไปรูปละ ๒-๓ กำ. ก็สมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถีกำลัง 
มีงานมหรสพ. กระเทียมเท่าที่เขานำมาขายได้หมด ขาดคราว. ภิกษุณีทั้งหลายพากันเข้าไปหาอุบาสก 
คนนั้น แล้วได้กล่าวคำนี้ว่า อาวุโส พวกอาตมาต้องการกระเทียม 

อุบาสกกล่าวว่า ไม่มี เจ้าข้า กระเทียมเท่าที่นำมาแล้วหมด ขาดคราว ขอท่านทั้งหลายได้ 
โปรดไปที่ไร , 

ภิกษุณีถุลลนันทาได้ไปที่ไร่ ขนกระเทียมไปมาก ไม , รู้จักประมาณ. คนเฝ็าไร่จึงเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายไปถึงไร , แล้วจึงไม , รู้จักประมาณ ขนกระเทียมไปมากมาย 
เล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเฝ็าไร , เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่. บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้าถุลลนันทาจึงไม , รู้จักประมาณ ขนกระเทียมเอาไป 
มากมายเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีถุลลนันทา 
ไม , รู้จักประมาณ ขนกระเทียมไปมากมาย จริงหรือ? 

ภิกษุณีทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลบันทาจึงได้ 
ไม , รู้จักประมาณ ขนกระเทียมเขาไปมากมาย การกระทำของนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 93 

ชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การกระทำ 
ของนางนั่น เป็นไปเพื่อความไม , เลื่อมใสของชุมชนที่ย้งไม่เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของ 
ชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว. 

[๑๔๘] พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีกุลลนันทา โดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว ทรง 
กระทำธรรมมีกถาอันสมควรแก่เรื่องนั้น อันเหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วตรัสเล่า 
กะภิกษุทั้งหลายว่า 

เรื่องหงส์ทอง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ภิกษุณีถุลลนันทาได้เคยเป็นปชาบดีของพราหมณ์ 
คนหนึ่ง มีธิดา ๓ คน ชื่อนันทา ๑ นันทวดี ๑ สุนทรีนันทา ๑ ครั้นพราหมณ์สามีทำลายขันธ์ 
ไปบังเกิดในกำเนิดหงส์ตระกูลหนึ่ง มีขนเป็นทองทั้งตัว หงส์นั้นสลัดขนให้แก่สตรีเหล่านั้น 
คนละขน แต่ภิกษุณีถุลลนันทาคิดว่า หงส์ตัวนั้สลัดขนให้แก , พวกเราคนละขนเท่านั้น แล้วได้ขับ 
พระยาหงส์นั้นถอนขนจนเกลี้ยง ขนพระยาหงส์นั้นที่งอกใหม่ได้กลายเป็นสีขาวไป. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นภิกษุณีถุลลนันทาได้เสื่อมจากทองเพราะความโลภขัด มาบัดนี้ 
เสื่อมจากกระเทียม. 

[๑๔๙] ได้สิ่งใดแล้ว ควรยินดีด้วยสิ่งนั้น เพราะความโลภขัดเป็นเหตุให้เสื่อม เหมือน 
ภิกษุณีกุลลนันทาจับพระยาหงส์ถอนขนแล้ว เสื่อมจากทองฉะนั้น. 

[๑๕๐] พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีกุลลนันทา โดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว .-. ตรัส 
กะภิกษุทั้งหลายว่า ... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๕๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ฉันกระเทียม เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๕๑] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ ... นั้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 94 

ที่ชื่อว่า กระเทียม ได้แก่ กระเทียมที่เขาเรียกกันว่าเกิดในแคว้นมคธ. 

ภิกษุณีรับประเคนด้วยหมายใจว่า ชักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ กลืนกิน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 
ทุกๆ คำกลืน. 

บทภาชนึย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๑๕๒] กระเทียม ภิกษุณีสำคัญว่ากระเทียม ฉัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 
กระเทียม ภิกษุณีสงสัย ฉัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กระเทียม ภิกษุณีสำคัญว่าไม่ใช่กระเทียม ฉัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ทุกะทุกกฏ 

ไม่ใช่กระเทียม ภิกษุณีสำคัญว่ากระเทียม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม่ใช่กระเทียม ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

ไม่ใช่กระเทียม ภิกษุณีสำคัญว่า ไม่ใช่กระเทียม ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๕๓] กระเทียมเหลือง ๑ กระเทียมแดง ๑ กระเทียมเขียว ๑ กระเทียม 
ต้นไม่มีเยื่อ ๑ กระเทียมที่ปรุงลงในแกง ๑ กระเทียมที่ปรุงลงในเนื้อ ๑ กระเทียมเจียว 
นามัน ๑ กระเทียมที่ปรุงลงในนื้าพุทรา ๑ กระเทียมที่ปรุงลงในแกงอ่อม ๑ วิกลจริต ๑ 
อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


ลสุณวรรค สิกขาบทที ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 95 

ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๒ 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๑๕๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ ให้ถอนขนในที่แคบ แล้วเปลือย 
กายอาบนั้าท่าเดียวกันกับหญิงแพศยา ในแม่นั้าอจิรวดี. พวกหญิงแพศยาพากันเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ให้ถอนขนในที่แคบเหมือนพวกหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม 
เล่า ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินหญิงแพศยาพวกนั้นพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่. บรรดาที่ 
เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ให้ถอนขนใน 
ที่แคบ ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
ให้ถอนขนในที่แคบ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ให้ 
ถอนขนในที่แคบเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๕๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้ถอนขนในที่แคบ เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๕๕] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่าผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 96 

ที่ชื่อว่า ที่แคบ ได้แก่ รักแร้ทั้งสอง บริเวณทวารเบา. 

บทว่า ให้ถอน คือให้ถอนขนแม้เสันเดียว ต้องอาบัติปาจิตตีย์. ให้ถอนขนแม้หลาย 
เสัน ก็ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๑๕๖] มีเหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 97 

ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๓ 

เรื่องภิกษุณี ๒ รูป 

[๑๕๗] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณี ๒ รูปอันความกระสันปีบคั้นแล้ว 
เข้าห้องน้อยแล้วทำการสัมผัสบริเวณองค์รหัสกัน. ภิกษุณีทั้งหลายพรูกันเข้ามาตามเสียงสัมผัสนั้น 
แล้วได้ถามสองภิกษุณีนั้นดังนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลาย เหตุไฉนพวกท่านจึงทำมิดีมิร้ายกับบุรุษ. 

ภิกษุณีสองรูปนั้นตอบว่า แม่เจ้าทั้งหลาย พวกดิฉันมิได้ทำมิดีมิร้ายกับบุรุษ ภิกษุณีสอง 
รูปนั้นได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลาย. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
จึงได้ทำการสัมผัสบริเวณองค์รหัสกันเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีทำการ 
สัมผัสบริเวณองค์รหัสกัน จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้ทำการ 
สัมผัสบริเวณองค์รหัสกันเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน 
ที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๕๘. ๓. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะสัมผัสบริเวณองค์รหัส. 

เรื่องภิกษุณี ๒ รูป จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 98 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๕๘] ที่ชื่อว่า สัมผัสบริเวณองค์รหัส คือ ภิกษุณียินดีสัมผัสให้ตบที่องค์รหัส โดย 
ที่สุดแม้ด้วยกลีบบัว ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๑๕๙] มีเหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

ลสุณวรรค สักขาบทที่ ๓ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 99 

ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๔ 
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง 

[๑๖๐] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น มีพระสนมเก่าคนหนึ่งบวชอยู่ในสำนักภิกษุณี 
ภิกษุณีรูปหนึ่งอันความกระสันบีบคั้นแล้ว ได้เข้าไปหาภิกษุณีพระสนมรูปนั้นถึงสำนักแล้วถามว่า 
แม่เจ้า พระราชาเสด็จไปหาแม่เจ้านานๆ ครั้ง แม่เจ้าดำรงอยู่ได้ด้วยอาการอย่างไร? 

ภิกษุณีพระสนมตอบว่า ด้วยท่อนยางเกลี้ยงๆ จ๊ะ. 

ภิกษุณีนั้นซักว่า ท่อนยางเกลี้ยงนั่นเป็นอย่างไร? 

จึงภิกษุณีพระสนมนั้นได้บอกท่อนยางเกลี้ยงแก่ภิกษุณีนั้น ภิกษุณีนั้นใช้ท่อนยางเกลี้ยง 
แล้วลืมล้างวางทิ้งไว้ ณ ที่ข้างหนึ่ง. ภิกษุณีทิ้งหลายเห็นท่อนยางเกลี้ยงมีหมู , แมลงวันตอม จึงพูด 
เป็นเชิงถามว่า นี่การกระทำของใคร? 

ภิกษุณีนั้นกล่าวตอบอย่างนี้ว่า นี้เป็นการกระทำของดิฉัน. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีจึงได้ใช้ 
ท่อนยางเกลี้ยงๆ เล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทังหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีใช้ท่อนยาง 
เกลี้ยงๆ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงได้ใช้ท่อนยาง 
เกลี้ยงๆ เล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๕๙. ๔. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะใช้ท่อนยางเกลี้ยงๆ 
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 100 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๖๑] ที่ชื่อว่า ท่อนยางเกลี้ยงๆ ได้แก่ วัตถุที่ท่าขึ้นด้วยยาง ท่าขึ้นด้วยไม้ ทำขึ้น 
ด้วยแป้ง ท่าขึ้นด้วยดิน. 

ภิกษุณียินดีสัมผัส สอดวัตถุโดยที่สุดแม้กลีบอุบล เข้าไปสู่องค์รหัส ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
อนาปัตติวาร 

[๑๖๒] มีเหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ลสุณวรรค สักขาบทที่ ๔ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 101 

ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๕ 

เรื่องพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 

[๑๖๓] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ นิโครธาราม เขตพระนคร 
กบิลพัสดุ สักกชนบท. ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงพุทธสำนัก 
ถวายบังคมแล้วได้ยืนเฝ็าอยู่ ณ ที่ใต้ลม กราบทูลว่า มาตุคามมีกลิ่นเหม็น พระพุทธเจ้าข้า. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุณีทั้งหลายจงใช้นั้าชำระ แล้วทรงยังพระมหา 
ปชาบดีโคตมีเถรีให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา ครั้นพระมหา 
ปชาบดีโคตมีเถรี อันพระผู้มีพระภาคโปรดประทานให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริง 
ด้วยธรรมีกถาแล้ว ถวายบังคมทำประทักษิณหลีกไปแล้ว พระองค์จึงทรงกระทำธรรมีกถาในเพรา 
เหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตนั้าชำระ แก่ภิกษุณีทั้งหลาย. 

เรื่องพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี จบ. 

เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง 

[๑๖๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีรูปหนึ่งทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตนั้าชำระ 
แล้ว จึงใช้นั้าชำระถึกเกินไป ได้ทำให้เกิดแผลขึ้นในองค์รหัส ดังนั้นนางจึงได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ 
ภิกษุณีทั้งหลาย. บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณี 
จึงได้ใช้นั้าชำระถึกเกินไปเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีใช้นั้าชำระ 
ถึกเกินไป จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสักขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงได้ใช้นาชำระถึก 
เกินไปเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 102 


พระบัญญัติ 

๖๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีผู้จะใช้นํ้าชำระ พึงใช้ชำระลึกเพียงสองข้อองคุลีเป็นอย่าง 
ยิ่ง เกินกว่านั้น เป็นอาบัติปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๖๕] ที่ชื่อว่า นั้าชำระ ได้แก่ นั้าที่เขาเรียกว , านั้าสำหรับชำระองค์รหัส. 

บทว่า ผู้จะใช้ คือ ผู้จะชะล้าง. 

คำว่า พึงใช้ชำระลึกเพียงสองข้อองคุลีเป็นอย่างยิ่ง คือ พึงใช้ชำระลึกเพียงสองข้อ 
ในสององคุลี เป็นอย่างยิ่ง. 

คำว่า เกินกว่านั้น ความว่า ภิกษุณียินดีสัมผัสให้ล่วงเลยเข้าไป โดยที่สุดแม้ชั่วปลาย 
เสันผม ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๑๖๖] เกินสองข้อองคุลี ภิกษุณีสำคัญว่าเกิน ใช้ชำระ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

เกินสองข้อองคุลี ภิกษุณีสงสัย ใช้ชำระ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

เกินสองข้อองคุลี ภิกษุณีสำคัญว่าไม , ถึง ใช้ชำระ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ทุกะทุกกฏ 

ไม , ถึงสองข้อองคุลี ภิกษุณีสำคัญว่าเกิน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ถึงสองข้อองคุลี ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม่ต้องอาบัติ 

ไม , ถึงสองข้อองคุลี ภิกษุณีสำคัญว่าไม , ถึง ไม , ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๖๗] ใช้ชำระลึกเพียงสองข้อองคุลี ๑ ใช้ชำระถึกไม , ถึงสองข้อองคุลี ๑ เพราะเหตุ 
อาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 103 

ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๖ 

เรื่องภิกษุณีภรรยาเก่าของมหาอำมาตย์ 

[๑๖๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น มหาอำมาตย์ผู้หนึ่ง ชื่ออาโรหันตะ ได้บวชอยู่ใน 
สำนักภิกษุ. ภรรยาเก่าของท่านก็ได้บวชอยู่ในสำนักภิกษุณี. ต่อมา ภิกษุนั้นท่าภัตกิจในสำนักภิกษุณี 
นั้น. เมื่อภิกษุนั้นกำลังฉันอยู่ ภิกษุณีนั้นได้เข้าไปยืนปฏิบัติอยู่ใกล้ๆ ด้วยนั้าฉันและการพัดวี 
แล้วกล่าวถ้อยกำเกี่ยวกับการครองเรือนยั่วยวนอยู่ จึงภิกษุนั้นรุกรานนางว่า ดูกรน้องหญิง เธอ 
อย่าได้ท่าเช่นนี้ ข้อนี้ไม , ควร. 

นางได้กล่าวว่า เมื่อก่อนท่านได้กระท่าอย่างนี้ๆ แก่ข้าพเจ้า บัดนี้เพียงเท่านี้ก็ทนไม , ได้ 
ครั้นแล้ว ได้ ครอบขันนั้าลงบนศีรษะ ประหารด้วยพัด. บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่ง 
โทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีจึงได้ให้ประหารแก , ภิกษุเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีให้ประหาร 
แก่ภิกษุ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงได้ให้ประหารแก , 

ภิกษุเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๖๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด เมื่อภิกษุกำลังฉันอยู่ เข้าไปปฏิบัติอยู่ใกล้ๆ ด้วยนั้าฉัน 
หรือด้วยการพัดวี เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีภรรยาเก่าของมหาอำมาตย์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๖๙] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 104 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า เมื่อภิกษุ ได้แก่ เมื่ออุปส'มบัน. 

บทว่า กำลังฉันอยู่ คือ กำลังฉันโภชนะ ๕ อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่. 

ที่ชื่อว่า นี้าฉัน ได้แก่ นี้าชนิดใดชนิดหนึ่งสำหรับดื่ม. 

ที่ชื่อว่า การพัดวี ได้แก่ เครื่องโบกแกว่งชนิดใดชนิดหนึ่งสำหรับพัดวี. 

บทว่า เข้าไปปฏิบัติอยู่ใกล้ๆ ความว่า อยู่ในหัตถบาส ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๑๗๐] อุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอุปสัมบัน เข้าไปปฏิบัติอยู่ใกล้ๆ ด้วยนี้าฉัน หรือ 
ด้วยการพัดวี ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย เข้าไปปฏิบัติอยู่ใกล้ๆ ด้วยนี้าฉันหรือการพัดวี ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

อุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอนุปสัมบัน เข้าไปปฏิบัติอยู่ใกล้ๆ ด้วยนี้าฉันหรือการพัดวี 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 

ฉักกะทุกกฏ 

ปฏิบัติอยู่นอกหัตถบาส ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุฉันของเคี้ยว ภิกษุณีเข้าไปปฏิบัติ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เข้าไปปฏิบัติอนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนุสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๗๑] ภิกษุณีถวายเอง ๑ ให้คนอื่นถวาย ๑ สั่งอนุปสัมบันให้ปฏิบัติ ๑ วิกลจริต ๑ 
อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


ลสุณวรรค สิกขาบทที ๖ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 105 

ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๗ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๑๗๒] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น เป็นฤดูเกี่ยวข้าว ภิกษุณีทั้งหลายขอข้าวเปลือก 
สดแล้วนำเข้าไปในพระนคร ครั้นถึงที่ประตูพระนคร คนทั้งหลายพากันกั้นประตูพูดสัพยอกว่า 
ข้าแต่แม่เจ้าทั้งหลาย ขอท่านจงให้ส่วนแบ่งบ้าง ดังนี้แล้วปล่อยไป ครั้นภิกษุณีเหล่านั้นกลับไปถึง 
สำนักแล้วได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลาย บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ขอข้าวเปลือกสดเขาเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีขอ 
ข้าวเปลือกสดเขา จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ขอข้าว 
เปลือกสดเขาเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 


พระบัญญัติ 

๖๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ขอก็ดี ให้ขอก็ดี คั่วก็ดี ให้คั่วก็ดี ตำก็ดี ให้'ตำก็ดี 
หุงก็ดี ให้หุงก็ดี ซึ่งข้าวเปลือกสด แล้วฉัน เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๗๓] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 106 

ที่ชื่อว่า ข้าวเปลือกสด ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ข้าวเหนียว ข้าวละมาน ข้าวฟ์าง 
ลูกเดือย หญ้ากับแก้. 

บทว่า ขอ คือ ขอเอง. บทว่า ให้ขอ คือ ให้ผู้อื่นขอแทน. 

บทว่า คั่ว คือ คั่วเอง. บทว่า ให้คั่ว คือ ให้ผู้อื่นคั่ว. 

บทว่า ตำ คือ ตำเอง. บทว่า ให้ตำ คือ ให้ผู้อื่นตำ. 

บทว่า หุง คือ หุงเอง. บทว่า ให้หุง คือ ให้ผู้อื่นหุง. 

ภิกษุณีรับประเคนไว้ด้วยหมายใจว่า จักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ. ฉัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 
ทุกๆ คำกลืน. 

อนาปัตติวาร 

[๑๗๔] เพราะเหตุอาพาธ ๑ ขออปรัณณชาติ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้อง 
อาบัติแล. 

ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 107 

ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๘ 

เรื่องพราหมณ์คนหนึ่ง 

[๑๗๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พราหมณ์คนหนึ่งเป็นข้าราชการ ถูกปลดออก 
จากราชการแล้วคิดว่าจักทูลขอรับพระราชทานตำแหน่งเดิมคืน จึงสนานเกล้าแล้วเดินผ่านที่พำนัก 
ของภิกษุณีไปสู่ราชตระกูล ภิกษุณีรูปหนึ่งถ่ายวัจจะลงในหม้อ แล้วเททิ้งออกนอกฝา ราดลงบน 
ศีรษะของพราหมณ์นั้น ดังนั้น พราหมณ์จึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ภิกษุณีโล้นเหล่านี้ไม่ใช่ 
สมณะ ไม่มีสมบัติ ไฉนจึงได้เทหม้อคูถลงบนศีรษะเราเล่า เราชักเผาที่พำนักของภิกษุณีเหล่านี้เสีย 
ดังนั้น จึงถือคบเพลิงเข้าไปสู่ที่พำนักภิกษุณี อุบาสกคนหนึ่งออกมาจากสำนักภิกษุณี เห็นพราหมณ์ 
นั้นกำลังถือคบเพลิงผ่านเข้าไปสู่ที่พำนัก จึงถามพราหมณ์ว่า ท่านผู้เจริญ เหตุไรท่านถือคบเพลิง 
เข้าไปสู่ที่พำนักภิกษุณี? 

พราหมณ์ตอบว่า ท่านผู้เจริญ เพราะภิกษุณีโล้นเหล่านี้เป็นสตรีไม่มีสมบัติ เทหม้อคูถลง 
บนศรีษะของเรา เราจึงชักเผาสำนักของภิกษุณีเหล่านี้เสีย. 

อุบาสกชี้แจงว่า ไปเถิด ท่านผู้เจริญ นั่นเป็นมงคล ท่านชักได้ทรัพย์ ๑, ๐๐๐ ตำลึง และ 
ตำแหน่งเติมคืน. 

ฝ่ายพราหมณ์นั้นสนานเกล้าแล้วไปสู่ราชตระกูล ได้ทรัพย์พระราชทาน ๑,๐๐๐ ตำลึง และ 
ตำแหน่งเติมนั้นคืน. จึงอุบาสกนั้นเข้าไปสู่ที่พำนักภิกษุณี แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายแล้วขู่ 
สำทับ. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
จึงได้เทอุจจาระทั้งออกภายนอกฝาที่พำนักเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณี 
เทอุจจาระทั้งออกภายนอกฝาที่พำนัก จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผ้มีพระภาคพทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดกรภิกษทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษณีจึงได้เทอจจาระ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 108 

ทิ้งออกนอกฝาที่พำนักเล่า การกระทำของพวกนางนั่นไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๖๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด เทหรือให้เท ซึ่งอุจจาระก็ดี ปัสสาวะก็ดี หยากเยื่อก็ดี 
ของเป็นเดนก็ดี ณ ภายนอกฝาที่พำนักก็ดี ณ ภายนอกกำแพงก็ดี เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องพราหมณ์คนหนึ่ง จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๗๖] บทว่า อนึ่ง -.. ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า อุจจาระ ได้แก่ สิ่งที่เขาเรียกกันว่าคูถ. 

ที่ชื่อว่า ปัสสาวะ ได้แก่ สิ่งที่เขาเรียกกันว่ามูตร. 

ที่ชื่อว่า หยากเยื่อ ได้แก่ สิ่งที่เขาเรียกกันว่าขยะมูลฝอย. 

ที่ชื่อว่า ของเป็นเดน ได้แก่ อามิสเป็นเดน หรือกระลูก หรือนี้าที่เป็นเดน. 

ที่ชื่อว่า ฝา ได้แก่ฝา ๓ ชนิด คือ ฝาอิฐ ฝาศิลา ฝาไม้. 

ที่ชื่อว่า กำแพง ได้แก่กำแพง ๓ ชนิด คือ กำแพงอิฐ กำแพงศิลา กำแพงไม้. 

บทว่า ภายนอกฝา คือ ข้างนอกฝาที่อยู่. 

บทว่า ภายนอกกำแพง คือ ข้างนอกกำแพง. 

บทว่า เท ความว่า เทเอง ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทว่า ให้เท ความว่า ใช้คนอื่น ต้องอาบัติทุกกฏ ใช้เขาครั้งเดียว เขาเทแม้หลายครั้ง 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๑๗๗] มองดูก่อนแล้วจึงเท ๑ เทในที่ที่เขาไม่ใช้ ๑วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา๑ ไม่ต้อง 
อาบัติแล. 


ลสุณวรรค สิกขาบทที ๘ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 109 

ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๙ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๑๗๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พราหมณ์คนหนึ่งมีนาข้าวเหนียวอยู่ใกล้ที่พำนักของ 
ภิกษุณี ภิกษุณีทั้งหลายเทอุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง หยากเยื่อบ้าง ของเป็นเดนบ้าง ทั้งลงในนา 
จึงพราหมณ์นั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ทำนาข้าวเหนียวของ 
ข้าพเจ้าให้เสียหายเล่า 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินพราหมณ์นั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 
ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้เทอุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง 
หยากเยื่อบ้าง ของเป็นเดนบ้าง ลงในของเขียวสดเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุณีทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณี 
เทอุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง หยากเยื่อบ้าง ของเป็นเดนบ้าง ลงในของเขียวสด จริงหรือ? 

ภิกษุณีทั้งหลายทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้เท 
อุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง หยากเยื่อบ้าง ของเป็นเดนบ้าง ลงในของเขียวสดเล่า การกระทำ 
ของพวกนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๖๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด เท หรือให้เท ซึ่งอุจจาระก็ดี ปัสสาวะก็ดี หยากเยื่อ 
ก็ดี ของเป็นเดนก็ดี ลงในของเขียวสด เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๗๙] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 110 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า อุจจาระ ได้แก่ สิ่งที่เขาเรียกกันว่าคูถ. 

ที่ชื่อว่า ปัสสาวะ ได้แก่ สิ่งที่เขาเรียกกันว่ามูตร. 

ที่ชื่อว่า หยากเยื่อ ได้แก่ สิ่งที่เขาเรียกกันว่าขยะมูลฝอย. 

ที่ชื่อว่า ของเป็นเดน ได้แก่อามิสเป็นเดน หรือกระดูก หรือนี้าที่เป็นเดน. 

ที่ชื่อว่า ของเขียวสด ได้แก่ บุพพัณณชาติ อปรัณณชาติ ที่ประชาชนปลูกไว้สำหรับ 
เป็นเครื่องอุปโภคและบริโภค. 

บทว่า เท ความว่า เทเอง ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทว่า ให้เท ความว่า ใช้คนอื่น ต้องอาบัติทุกกฏ ใช้เขาครั้งเดียวเขาเทแม้หลายครั้ง 
ก็ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๑๘๐] ของเขียวสด ภิกษุณีสำคัญว่าของเขียวสด เท หรือให้เท ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
ของเขียวสด ภิกษุณีสงสัย เท หรือให้เท ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ของเขียวสด ภิกษุณีสำคัญว่า มิใช่ของเขียวสด เท หรือให้เท ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
ทุกะทุกกฏ 

มิใช่ของเขียวสด ภิกษุณีสำคัญว่า ของเขียวสด ต้องอาบัติทุกกฏ. 

มิใช่ของเขียวสด ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

มิใช่ของเขียวสด ภิกษุณีสำคัญว่า มิใช่ของเขียวสด ไม , ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๘๑] มองดูก่อนแล้วจึงเท ๑ เทบนคันนา ๑ บอกขออนุญาตต่อเจ้าของแล้วเท ๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


ลสุณวรรค สิกขาบทที ๙ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 111 

ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๑๘๒] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถาน 
ที่พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์. ครั้งนั้น ในพระนครราชคฤห์มีมหรสพบน 
ยอดภูเขา เหล่าภิกษุณีฉัพพัคคีย์ได้พากันไปดูมหรสพบนยอดภูเขา พวกชาวบ้านพากันเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้พากันไปดูการฟ้อนรำบ้าง การขับร้องบ้าง การ 
ประโคมดนตรีบ้าง เหมือนสตรีคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า ... 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านพวกนั้น พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดา 
ที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้พากันไปลูการ 
ฟ้อนรำบ้าง การขับร้องบ้าง การประโคมดนตรีบ้างเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
พากันไปลูการฟ้อนรำบ้าง การขับร้องบ้าง การประโคมดนตรีบ้าง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้พากัน 
ไปลูการฟ้อนรำบ้าง การขับร้องบ้าง การประโคมดนตรีบ้างเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไป 
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๖๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไปลูการฟ้อนรำก็ดี การขับร้องก็ดี การประโคม 
ดนตรีก็ดี เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๘๓] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 112 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า การฟ้อนรำ ได้แก่ การฟ้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง. 

ที่ชื่อว่า การขับร้อง ได้แก่ เพลงขับอย่างใดอย่างหนึ่ง. 

ที่ชื่อว่า การประโคมดนตรี ได้แก่ เครื่องดีดสีตีเป่าอย่างใดอย่างหนึ่ง. 

ภิกษุณีเดินไปเพื่อจะดู ต้องอาบัติทุกกฏ. ยืนอยู่ ณ ที่ใด ยังแลเห็นหรือได้ยิน ต้อง 
อาบัติปาจิตตีย์. พ้นสายตาไปแล้ว กลับแลลูหรือฟ้งอีก ก็ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ภิกษุณีเดินไปเพื่อจะลูเครื่องมหรสพเฉพาะอย่างๆ ต้องอาบัติทุกกฏ. ยืนอยู่ ณ ที่ใด 
ยังแลเห็นหรือได้ยิน ก็ต้องอาบัติปาจิตตีย์. พ้นสายตาไปแล้ว กลับแลลูหรือฟิงอีก ก็ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๑๘๔] ยืนอยู่ในอารามแลเห็นหรือได้ยิน ๑ เขาฟ้อนรำขับร้อง หรือประโคมผ่านมายัง 
สถานที่ภิกษุณียืนอยู่ นึ่งอยู่ หรือนอนอยู่ ๑ เดินสวนทางไป แลเห็นหรือได้ยิน ๑ เมื่อมีกิจ 
จำเป็นเดินผ่านไปแลเห็นหรือได้ยิน ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ 

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 113 

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๒ 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๑ 

เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินึของพระภัททากาปิลานีเถรี 

[๑๘๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ญาติผู้ชายของภิกษุณี อันเตวาสินีแห่งพระภัททา 
กาปิลานืเถรี ได้จากบ้านไปสู่พระนครสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่าง. ฝ่ายภิกษุณีนั้นกับญาติผู้ชาย 
นั้นหนึ่งต่อหนึ่ง ยืนร่วมบ้าง เจรจาร่วมบ้าง ในเวลาคํ่ามืด ไม , มีแสงสว่าง. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีจึง 
ได้ยืนร่วมบ้าง เจรจาร่วมบ้าง กับบุรุษในเวลาคํ่ามืด ที่ไม่มีแสงสว่าง หนึ่งต่อหนึ่งเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีกับบุรุษ 
หนึ่งต่อหนึ่ง ยืนร่วมบ้าง เจรจาร่วมบ้าง ในเวลาคํ่ามืด ที่ไม , มีแสงสว่าง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง 
จึงได้ยืนร่วมบ้าง เจรจาร่วมบ้าง ในเวลาคํ่ามืด ที่ไม่มีแสงสว่างเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็น 
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๖๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ยืนร่วมก็ดี เจรจาร่วมก็ดี ในเวลา 
คํ่ามืด ไม่มีประทีป เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินึของพระภัททากาปลาทีเถรี จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๘๖] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ ... นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 114 

บทว่า ในเวลาคํ่ามืด ได้แก่ เวลาพระอาทิตย์ตกดินแล้ว. 

บทว่า ไม , มีประทีป คือ ไม , มีแสงสว่าง. 

ที่ชื่อว่า บุรุษ ได้แก่ มนุษย์ผู้ชาย มิใช่ยักษ์ผู้ชาย มิใช่เปรตผู้ชาย มิใช่สัตว์ดิรัจฉาน 
ตัวผู้ เป็นบุคคลผู้รู้ความ เป็นผู้สามารถจะยืนร่วม เจรจาร่วมได้. 

บทว่า กับ คือ ด้วยกัน. 

บทว่า หนึ่งต่อหนึ่ง คือ บุรุษหนึ่ง และภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

บทว่า ยืนร่วมก็ดี คือ ยืนอยู่ในระยะช่วงแขนของบุรุษ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทว่า เจรจาร่วมก็ดี คือ เจรจาอยู่ในช่วงแขนของบุรุษ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 
ยืนร่วม หรือเจรจาร่วม พ้นระยะช่วงแขน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ยืนร่วมหรือเจรจาร่วม กับยักษ์ผู้ชาย เปรตผู้ชาย บัณเฑาะก์หรือสัตว์ติรัจฉานตัวผู้มี 
ร่างกายคล้ายมนุษย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๘๗] มีสตรีผู้รูความคนใดคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อน ๑ ไม่เพ่งที่ลับยืนร่วมหรือเจรจาร่วม ๑ 
ส่งใจไปอื่น ยืนร่วมหรือเจรจาร่วม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 115 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๒ 

เรื่องภิกษุณีอันเตวาสีนึของพระภัททากาปิลานีเถรี 

[๑๘๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ญาติผู้ชายของภิกษุณีอันเตวาสินึแห , งภัททากาปิลานึเถรี 
ได้จากบ้านไปสู่พระนครสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่าง. ฝ่ายภิกษุณีนั้นทราบแล้วว่า พระผู้มีพระภาค 
ทรงห้ามการยืนร่วม เจรจาร่วม กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ในเวลาคํ่ามืด ไม่มีประทีป จึงยืนร่วมบ้าง 
เจรจาร่วมบ้าง กับบุรุษผู้นั้นและหนึ่งต่อหนึ่ง ในสถานที่กำบัง. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีจึงได้ 
ยืนร่วมบ้าง เจรจาร่วมบ้าง กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ในสถานที่กำบังเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณียืนร่วมบ้าง 
เจรจาร่วมบ้าง กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ในสถานที่กำบัง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงได้ยืนร่วมบ้าง 
เจรจาร่วมบ้าง กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ในสถานที่กำบังเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความ 
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๖๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ยืนร่วมก็ดี เจรจาร่วมก็ดี ในสถาน 
ที่กำบัง เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินึของพระภัททากาปลาทีเถรี จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๘๙] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่าผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้. ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 116 

ที่ชื่อว่า สถานที่กำบัง ได้แก่ สถานที่ที่เ 1 ใ)าบังด้วยฝา บานประตู ลำแพน ม่าน ต้นไม้ 
เสา หรือฉางข้าว อย่างใดอย่างหนึ่ง. 

ที่ชื่อว่า บุรุษ ได้แก่ มนุษย์ผู้ชาย มิใช่ยักษ์ผู้ชาย มิใช่เปรตผู้ชาย มิใช่สัตว์ดิรัจฉาน 
ตัวผู้ เป็นบุคคลผู้รู้ความ เป็นผู้สามารถ จะยืนร่วม เจรจาร่วมได้. 

บทว่า กับ คือ ด้วยกัน. 

กำว่า หนึ่งต่อหนึ่ง คือ บุรุษผู้หนึ่ง และภิกษุณีรูปหนึ่ง 

บทว่า ยืนร่วมก็ดี คือ ยืนอยู่ในระยะช่วงแขนของบุรุษ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทว่า เจรจาร่วมกันก็ดี คือ เจรจาในระยะช่วงแขนของบุรุษ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ยืนร่วมหรือเจรจาร่วม พ้นช่วงระยะแขน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ยืนร่วมหรือเจรจาร่วมกับยักษ์ผู้ชาย เปรตผู้ชาย บัณเฑาะก์หรือสัตว์ติรัจฉานตัวผู้มีร่างกาย 
คล้ายมนุษย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๙๐] มีสตรีผู้รู้ความคนใดคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อน ๑ ไม่เพ่งที่ลับยืนร่วมหรือเจรจาร่วม ๑ 
ส่งใจไปอื่น ยืนร่วมหรือเจรจาร่วม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 117 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๓ 

เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินึของพระภัททากาปิลานีเถรี 

[๑๙๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ญาติผู้ชายของภิกษุณีอันเตวาสีนีแห , งพระภัททา 
กาปิลานึเถรี ได้จากบ้านไปสู่พระนครสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่าง ฝ่ายภิกษุณีนั้นทราบแล้วว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงห้ามการยืนร่วม เจรจาร่วม กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ในสถานที่กำบัง จงยืนร่วม 
บ้าง เจรจาร่วมบ้าง กับบุรุษคนนั้นแหละหนึ่งต่อหนึ่ง ในสถานที่แจ้ง. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีจึงได้ 
ยืนร่วมบ้าง เจรจาร่วมบ้าง กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ในสถานที่แจ้งเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณียืนร่วมบ้าง 
เจรจาร่วมบ้าง กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ในสถานที่แจ้ง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงได้ยืนร่วมบ้าง 
เจรจาร่วมบ้าง กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ในสถานที่แจ้งเล่า การกระทำของนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความ 
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๖๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ยืนร่วมก็ดี เจรจาร่วมก็ดี ใน 
สถานที่แจ้ง เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินึของพระภัททากาปลานีเถรี จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๙๒] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้. ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 118 

ที่ชื่อว่า สถานที่แจ้ง ได้แก่ สถานที่อันมิได้กำบังด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือ ฝา บานประตู 
ลำแพน ม่าน ต้นไม้ เสา หรือฉางข้าว. 

ที่ชื่อว่า บุรุษ ได้แก่ มนุษย์ผู้ชาย มิใช่ยักษ์ผู้ชาย มิใช่เปรตผู้ชาย มิใช่สัตว์ดิรัจฉาน 
ตัวผู้ เป็นบุคคลผู้รู้ความ เป็นผู้สามารถจะยืนร่วม เจรจาร่วมได้. 

บทว่า กับ คือ ด้วยกัน. 

บทว่า หนึ่งต่อหนึ่ง คือ บุรุษผู้หนึ่ง และภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

บทว่า ยืนร่วมก็ดี คือ ยืนอยู่ในระยะช่วงแขนของบุรุษ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทว่า เจรจาร่วมก็ดี คือ เจรจาอยู่ในระยะช่วงแขนของบุรุษ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ยืนร่วมหรือเจรจาร่วม พ้นระยะช่วงแขน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ยืนร่วมหรือเจรจาร่วม กับยักษ์ผู้ชาย บัฌเฑาะก์หรือสัตว์ติรัจฉานตัวผู้มีร่างกายคล้าย 
มนุษย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๙๓] มีสตรีผู้รู้ความคนใดคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อน ๑ ไม่เพ่งที่ลับ ยืนร่วมหรือเจรจาร่วม ๑ 
ส่งใจไปอื่น ยืนร่วมหรือเจรจาร่วม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑๐ ไม่ต้องอาบัติแล. 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 119 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๔ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๑๙๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทา ยืนร่วมบ้าง เจรจาร่วมบ้าง 
กระซิบใกล้หูบ้าง กับบุรุษ หนึ่งต่อหนึ่ง ในถนนบ้าง ในตรอกตันบ้าง ในทางสามแพ่งบ้าง 
ส่งภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปบ้าง. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้า 
กุลลนันทาจึงได้ยืนร่วมบ้าง เจรจาร่วมบ้าง กระซิบใกล้หูบ้าง กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ในถนนบ้าง 
ในตรอกตันบ้าง ในทางสามแพร่งบ้าง ส่งภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปบ้างเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
ยืนร่วมบ้าง เจรจาร่วมบ้าง กระซิบใกล้หูบ้าง กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ในถนนบ้าง ในตรอกตันบ้าง 
ในทางสามแพร่งบ้าง ส่งภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปบ้าง จริงหรือ? 

ภิกษุทังหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาจึงได้ 
ยืนร่วมบ้าง เจรจาร่วมบ้าง กระซิบใกล้หูบ้าง กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ในถนนบ้าง ในตรอกตันบ้าง 
ในทางสามแพร่งบ้าง ส่งภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปบ้างเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อ 
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๖๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยืนร่วมก็ดี เจรจาร่วมก็ดี กระซิบใกล้หูก็ดี กับบุรุษ 
หนึ่งต่อหนึ่ง ในถนนก็ดี ในตรอกตันก็ดี ในทางสามแพร่งก็ดี ส่งภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไป 
ก็ดี เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 120 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๙๕] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้. ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ถนน ได้แก่ ทางเดิน. 

ที่ชื่อว่า ตรอกตัน ได้แก่ ทางที่เข้าทางใดออกทางนั้น. 

ที่ชื่อว่า ทางสามแพร่ง ได้แก่ชุมทางที่เที่ยวเตร่. 

ที่ชื่อว่า บุรุษ ได้แก่ มนุษย์ผู้ชาย มิใช่ยักษ์ผู้ชาย มิใช่เปรตผู้ชาย มิใช่สัตว์ดิรัจฉาน 
ตัวผู้ เป็นบุคคลผู้รู้ค'วาม เป็นผู้สามารถจะยืนร่วม เจรจาร่วมได้. 

บทว่า กับ คือด้วยกัน. 

บทว่า หนึ่งต่อหนึ่ง คือ บุรุษผู้หนึ่ง และภิกษุณีอีกรูปหนึ่ง. 

บทว่า ยืนร่วมก็ดี คือ ยืนร่วมในระยะช่วงแขนของบุรุษ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทว่า เจรจาร่วมก็ดี คือ เจรจาอยู่ในระยะช่วงแขนของบุรุษ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทว่า กระซิบใกล้หูก็ดี คือ บอกเนื้อความใกล้หูของบุรุษ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

พากย์ว่า ส่งภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปก็ดี คือ ประสงค์จะประพฤติอนาจาร จึงส่งภิกษุณี 
ผู้เป็นเพื่อนกลับไป ต้องอาบัติทุกกฏ. เมื่อภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนละไปใกล้จะพ้นสายตา หรือสุดเสียง 
สั่ง ต้องอาบัติทุกกฏ. เมื่อภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนพ้นไปแล้ว ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ยืนร่วม หรือเจรจาร่วม พ้นระยะช่วงแขน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ยืนร่วม หรือเจรจาร่วม กับยักษ์ผู้ชาย เปรตผู้ชาย บัณเฑาะค์หรือสัตว์ติรัจฉานตัวผู้ 
มีร่างกายคล้ายมนุษย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๑๙๖] มีสตรีผู้รู้ความคนใดคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อน ๑ ไม่เพ่งที่ลับ ยืนร่วมหรือเจรจาร่วม ๑ 
ส่งใจไปอื่น ยืนร่วมหรือเจรจาร่วม ๑ ไม่ประสงค์จะประพฤติอนาจาร มีกิจจำเป็นจึงส่งภิกษุณีผู้ 
เพื่อนกลับ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 121 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๕ 

เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง 

[๑๙๗] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งเป็นกุลุปิกา 1 ของสกุลแห่งหนึ่ง รับ 
ภัตตาหารเป็นประจำ จึงภิกษุณีนั้นครั้นเวลาเช้า ครองอันตรวาสกแล้ว ถือบาตรจีวร เดินผ่านเข้า 
ไปทางสกุลนั้น ครั้นถึงจึงนึ่งบนอาสนะแล้วไม่บอกลาเจ้าของน้านกลับไป ทาสีแห่งสกุลนั้น 
มัวสาละวนเก็บกวาดเรือน ได้เก็บอาสนะนั้นลงในกระโถน คนในน้านไม , เห็นอาสนะ จึงถาม 
ภิกษุณีนั้นว่า ข้าแต่แม่เจ้า อาสนะนั้นอยู่ที่ไหน? 

ภิกษุณีนั้นปฏิเสธว่า อาวุโส ดิฉันไม , เห็นอาสนะนั้น. 

คนเหล่านั้นกล่าวคาดคั้นว่า ข้าแต่แม่เจ้า ขอท่านจงให้อาสนะนั้น ดังนี้แล้ว ได้บอกเลิก 
ถวายภัตตาหารประจำ ภายหลังเขาชำระเรือนพบอาสนะนั้นอยู่ในกระโถน จึงขอขมาโทษภิกษุณีนั้น 
แล้วได้เริ่มต้นถวายภัตตาหารประจำต่อไป. 

ส่วนภิกษุณีนั้นได้เล่าเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลาย. บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็ 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีเข้าสู่สกุลในเวลา ก่อนอาหารนึ่งบนอาสนะแล้ว จึง 
ไม , ได้บอกลาเจ้าของน้านก่อนกลับเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีเข้าสู่สกุล 
ในเวลาก่อนอาหาร นึ่งบนอาสนะแล้ว ไม่บอกลาเจ้าของน้านก่อนกลับ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีเข้าสู่สกุลในเวลา 
ก่อนอาหาร นึ่งบนอาสนะแล้ว จึงได้ไม่บอกลาเจ้าของน้านก่อนกลับเล่า การกระทำของนางนั่น 
ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 122 


พระบัญญัติ 

๗๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด เข้าไปสู่สกุลทั้งหลาย ในเวลาก่อนอาหาร นึ่งบนอาสนะ 
แล้ว ไม่บอกลาเจ้าของบ้าน หลีกไป เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๙๘] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้. ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า เวลาก่อนอาหาร คือเวลาอรุณขึ้นตราบเท่าเที่ยงวัน. 

ที่ชื่อว่า สกุล ได้แก่สกุล ๔ คือ สกุลกษัตริย์ สกุลพราหมณ์ สกุลแพศย์ สกุลศูทร. 
บทว่า เข้าไป คือ ไปในสกุลนั้น. 

ที่ชื่อว่า อาสนะ ได้แก่ เอกเทสที่เขาเรียกกันว่าที่สำหรับนึ่งพับพแนงเชิง. 

บทว่า นึ่ง คือ นึ่งบนอาสนะนั้น. 

คำว่า ไม่บอกลาเจ้าของบ้าน หลีกไป ความว่า ไม , อำลาคนในสกุลนั้นซึ่งเป็นเจ้าของ 
ถวาย. 

เดินพ้นชายคา ต้องอาบัติปาจิตตีย์. ในที่แจ้ง เดินล่วงอุปจาร ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๑๙๙] ยังมิได้บอกลา ภิกษุณีสำคัญว่า ย้งมิได้บอกลา หลีกไป ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
ยังมิได้บอกลา ภิกษุณีสงสัย หลีกไป ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ยังมิได้บอกลา ภิกษุณีสำคัญว่า บอกลาแล้ว หลีกไป ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ติกะทุกกฎ 

ไม่ใช่สถานที่สำหรับนึ่งพับพแนงเชิง ต้องอาบัติทุกกฎ. 

บอกลาแล้ว ภิกษุณีสำคัญว่า ยังมิได้บอกลา ต้องอาบัติทุกกฎ. 

บอกลาแล้ว ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฎ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 123 

ไม , ต้องอาบัติ 

บอกลาแล้ว ภิกษุณีสำคัญว่าบอกลาแล้ว ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๒๐๐] บอกลาแล้วไป ๑ อาสนะเคลื่อนที่ไม , ได้ ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ 
อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 124 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๖ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๒๐๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทา เข้าไปสู่สกุลในเวลาหลังอาหาร 
แล้วนั่งบ้าง นอนบ้าง บนอาสนะ ไม่บอกกล่าวเจ้าของบ้าน คนในบ้านกระดากภิกษุณีกุลลนันทา 
ไม่กล้านั่ง ไม่กล้านอนบนอาสนะ เขาจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทาจึง 
ได้เข้าไปสู่สกุลในเวลาหลังอาหาร แล้วนั่งบ้าง นอนบ้าง บนอาสนะ ไม่บอกกล่าวเจ้าของบ้าน 
เล่า -.. 

ภิกษุณี ทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้น พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่. บรรดาที่ 
เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทา จึงได้เข้าไปสู่สกุลใน 
เวลาหลังอาหาร แล้วนั่งบ้าง นอนบ้าง บนอาสนะ ไม่บอกกล่าวเจ้าของบ้านเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีกุลลนันทา 
เข้าไปสู่สกุลในเวลาหลังอาหาร แล้วนั่งบ้าง นอนบ้าง บนอาสนะ ไม่บอกกล่าวเจ้าของบ้าน 
จริงหรือ? 

ภิกษุณีทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาจึงได้เข้า 
ไปสู่สกุลในเวลาหลังอาหาร แล้วนั่งบ้าง นอนบ้าง บนอาสนะไม่บอกกล่าวเจ้าของบ้านเล่า 
การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๗๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด เข้าไปสู่สกุลในเวลาหลังอาหารไม่บอกกล่าวพวกเจ้าของ 
บ้าน นั่งก็ดี นอนก็ดี บนอาสนะ เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 125 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๐๒] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้. ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า เวลาหลังอาหาร ได้แก่เวลาเที่ยงล่วงไปแล้ว ตราบเท่าพระอาทิตย์อัสดงคต. 
ที่ชื่อว่า สกุล ได้แก่สกุล ๔ คือ สกุลกษัตริย์ สกุลพราหมณ์ สกุลแพศย์ สกุลศูทร์ 
บทว่า เข้าไป คือ ไปในสกุลนั้น. 

คำว่า ไม่บอกกล่าวพวกเจ้าของบ้าน คือ ไม , บอกคนในสกุลนั้นซึ่งเป็นเจ้าของถวาย. 
ที่ชื่อว่า อาสนะ ได้แก่สถานที่เขาเรียกกันว่าแท่นหรือเตียงอันว่าง. 

บทว่า นึ่ง นึ่งลงบนอาสนะนั้น ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทว่า นอน คือ นอนลงบนอาสนะนั้น ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๒๐๓] มิได้บอกกล่าว ภิกษุณีสำคัญว่ามิได้บอกกล่าว นั่งก็ดี นอนก็ดี บนอาสนะ 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

มิได้บอกกล่าว ภิกษุณีสงสัย นั่งก็ดี นอนก็ดี บนอาสนะ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

มิได้บอกกล่าวภิกษุณีสำคัญว่าบอกกล่าวแล้ว นั่งก็ดี นอนก็ดี บนอาสนะต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

ติกะทุกกฏ 

นั่ง ณ สถานอันมิใช่แท่นหรือเตียง ต้องอาบัติทุกกฏ. 

บอกกล่าวแล้ว ภิกษุณีสำคัญว่ายังมิได้บอกกล่าว ต้องอาบัติทุกกฏ. 

บอกกล่าวแล้ว ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม่ต้องอาบัติ 

บอกกล่าวแล้ว ภิกษุณีสำคัญว่าบอกกล่าวแล้ว ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๒๐๔] บอกแล้ว นั่งก็ดี นอนก็ดี บนอาสนะ ๑ บนอาสนะที่เขาปูไว้เป็นประจำ ๑ 
อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิคัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 126 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๗ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๒๐๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของ 
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีหลายรูปพากันไปสู่พระนครสาวัตถีใน 
โกศลชนบท พอเข้าถึงบ้านหมู , หนึ่งในเวลาเย็นได้เข้าสู่สกุลพราหมณ์สกุลหนึ่ง ขอที่พักแรม. จึง 
พราหมณีได้กล่าวคำนี้กะภิกษุณีเหล่านั้นว่า แม่เจ้าทั้งหลาย ขอได้โปรดรอจนกว่าท่านพราหมณ์ 
จะมา. 

ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวว่า จนกว่าท่านพราหมณ์จะมา ดังนี้แล้วได้จัดปูลาดเครื่องสำหรับ 
นอน แล้วบ้างพวกนึ่ง บางพวกนอน. 

ตกคํ่าพราหมณ์มาเห็นแล้วได้ถามพราหมณีนั้นว่า สตรีเหล่านี้คือใครกัน? พราหมณี 
ตอบว่า ภิกษุณีเจ้าค่ะ. 

พราหมณ์กล่าวว่า จงขับไล่ไป สตรีศีรษะโล้นเหล่านี้เป็นหญิงเสเพล ดังนี้แล้วให้ขับไล่ 
ออกจากเรือนไป. 

ครั้นภิกษุณีเหล่านั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแล้ว ได้เล่าเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลาย. บรรดา 
ภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้เข้าสู่สกุล 
ในเวลาวิกาล แล้วไม่บอกเจ้าของบ้าน ปูลาดเองบ้างให้ผู้อื่นปูลาดบ้าง ซึ่งเครื่องนอน แล้วนึ่งบ้าง 
นอนบ้างเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีทั้งหลาย 
เข้าสู่สกุลในเวลาวิกาล แล้วไม่บอกพวกเจ้าของบ้าน ปูลาดเองบ้าง ให้ผู้อื่นปูลาดบ้าง ซึ่งเครื่อง 
นอน แล้วนึ่งบ้าง นอนบ้าง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้เข้าสู่ 
สกุลในเวลาวิกาล แล้วไม , บอกพวกเจ้าของบ้าน ลาดเองบ้าง ให้ผู้อื่นลาดบ้าง ซึ่งเครื่องนอน 
แล้วนึ่งบ้าง นอนบ้างเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง 
ไม่เลื่อมใส -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 127 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๗๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด เข้าไปสู่สกุลทั้งหลาย ในเวลาวิกาล ไม่บอกพวกเจ้าของ 
บ้าน ลาดก็ดี ให้ลาดก็ดี ซึ่งเครื่องนอน แล้วนั่งก็ดี นอนก็ดี เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๐๖] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ ... นี้. ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า เวลาวิกาล ได้แก่ เวลาตั้งแต่อาทิตย์อัสดงคตตราบเท่าถึงอรุณขึ้น. 

ที่ชื่อว่า สกุล ได้แก่ สกุล ๔ คือ สกุลกษัตริย์ สกุลพราหมณ์ สกุลแพศย์ สกุลศูทร. 

บทว่า เข้าไป คือ ไปในสกุลนั้น. 

คำว่า ไม่บอกพวกเจ้าของบ้าน คือ ไม , บอกคนในสกุลนั้นซึ่งเป็นเจ้าของถวาย. 

ที่ชื่อว่า เครื่องนอน ได้แก่ เครื่องปูลาด โดยที่สุดแบ้เครื่องลาดที่ทำด้วยใบไม้. 

บทว่า ลาด คือ ลาดเอง. 

บทว่า ให้ลาด คือ ใช้คนอื่นลาด. 

บทว่า นึ่ง คือ นึ่งบนเครื่องนอนที่ลาดนั้น ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทว่า นอน คือ นอนบนเครื่องนอนที่ลาดนั้น ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๒๐๗] มิได้บอกเจ้าของ ภิกษุณีสำคัญว่ามิได้บอก ลาดก็ดี ให้ลาดก็ดี ซึ่งเครื่องนอน 
แล้วนึ่งหรือนอน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

มิได้บอกเจ้าของ ภิกษุณีสงสัย ลาดก็ดี ให้ลาดก็ดี ซึ่งเครื่องนอน แล้วนึ่งหรือนอน 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 

มิได้บอกเจ้าของ ภิกษุณีสำคัญว่าบอกแล้ว ลาดก็ดี ให้ลาดก็ดี ซึ่งเครื่องนอน แล้วนึ่ง 
หรือนอน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 128 


ทุกะทุกกฎ 

บอกเจ้าของแล้ว ภิกษุณีสำคัญว่ามิได้บอก ต้องอาบัติทุกกฎ. 

บอกเจ้าของแล้ว ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฎ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

บอกเจ้าของแล้ว ภิกษุณีสำคัญว่าบอกแล้ว ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๒๐๘] ภิกษุณีบอกเจ้าของแล้ว ลาดก็ดี ให้ลาดก็ดี ซึ่งเครื่องนอน แล้วนั่งหรือนอน ๑ 
อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 129 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๘ 

เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินึของพระภัททากาปิลานีเถรี 

[๒๐๙] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุณีอันเตวาสินึของพระภัททากาปิลานืเถรี ย่อม 
ตั้งใจปฏิบัติพระภัททากาปิลานึเถรีๆ จึงได้กล่าวคำนี้กะภิกษุณีทั้งหลายว่า แม่เจ้าทั้งหลาย ภิกษุณี 
รูปนี้ปฏิบัติข้าพเจ้าโดยเคารพ ข้าพเจ้าจักให้จีวรแก่ภิกษุณีรูปนี้แต่ภิกษุณีรูปนั้นให้ภิกษุณีอื่น 
โพนทะนาโดยให้เชื่อถือผิดว่า เข้าใจผิดว่า แม่เจ้า ข่าวว่า ดิฉันมิได้ปฏิบัติแม่เจ้าโดยเคารพ 
ข่าวว่าแม่เจ้าจักไม , ให้จีวรแก่ดิฉัน ดังนี้. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณี 
จึงได้ให้ภิกษุณีอื่นโพนทะนาโดยให้เชื่อถือผิด เข้าใจผิดเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีให้ภิกษุณี 
อื่นโพนทะนา โดยให้เชื่อถือผิด เข้าใจผิด จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงได้ให้ภิกษุณีอื่น 
โพนทะนาโดยให้เชื่อถือผิด เข้าใจผิดเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๗๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้คนอื่นโพนทะนา โดยให้เชื่อผิด เข้าใจผิด เป็น 
ปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินึของพระภัททากาปลานีเถรี จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๑๐] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 130 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า โดยให้เชื่อผิด คือ โดยให้เชื่อเป็นอย่างอื่น. 

บทว่า เข้าใจผิด คือ ให้เข้าใจเป็นอย่างอื่น. 

บทว่า คนอื่น ได้แก่ อุปส้มบัน ให้อุปส้มบันโพนทะนา ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนึย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๒๑๑] อุปส้มบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอุปส้มบัน ให้โพนทะนา ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
อุปส้มบัน ภิกษุณีสงสัย ให้โพนทะนา ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อุปส้มบัน ภิกษุณีสำคัญว่า อนุปสัมบัน ให้โพนทะนา ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

จตุกกะทุกกฏ 

ภิกษุณีให้อนุปสัมบันโพนทะนา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอุปส้มบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๒๑๒] วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 131 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๙ 

เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี 

[๒๑๓] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายหาบริขารของตนไม่พบ ต่างก็ถาม 
ภิกษุณีจัฌฑกาลีดังนี้ว่า แม่เจ้า ท่านเห็นบริขารของพวกดิฉันบ้างไหม? 

ภิกษุณีชัณฑกาลีเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ข้าพเจ้าคนเดียวเป็นโจรแน่ละ ข้าพเจ้า 
คนเดียวเป็นคนไม , ละอายแน่ละ เพราะแม่เจ้าพวกที่หาบริขารของตนไม่พบ ต่างก็มากล่าวอย่างนี้ 
กะข้าพเจ้าว่า แม่เจ้า ท่านเห็นบริขารของพวกดิฉันบ้างไหม แม่เจ้าทั้งหลาย ถ้าข้าพเจ้าถือเอา 
บริขารของพวกท่านไป ข้าพเจ้าก็มิใช่สมณะ ย่อมเคลื่อนจากพรหมจรรย์ ต้องตกนรก แม้แม่เจ้า 
ที่กล่าวอย่างนั้นกะข้าพเจ้าด้วยคำไม่จริง ก็ขอให้เป็นไม , ใช่สมณะ ต้องเคลื่อนจากพรหมจรรย์ต้อง 
ตกนรก. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้า 
จัณฑกาลีจึง ได้ แช่งตนและคนอื่นด้วยนรกบ้าง ด้วยพรหมจรรย์บ้างเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทังหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีจัณฑกาลี 
แช่งตนและคนอื่น ด้วยนรกบ้าง ด้วยพรหมจรรย์บ้าง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจัณฑกาลีจึงได้แช่งตน 
และคนอื่น ด้วยนรกบ้าง ด้วยพรหมจรรย์บ้างเล่า การกระทำของนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความ 
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๗๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด แช่งตนก็ดี ตนอื่นก็ดี ด้วยนรก หรือด้วยพรหมจรรย์ 
เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 132 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๑๔] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า ตน คือ ตัวของตัวเอง. 

บทว่า คนอื่น ได้แก่ อุปสิ'มบัน แช่ง ด้วยคำว่านรกก็ดี ด้วยคำว่า พรหมจรรย์ก็ดี 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนึย์ 

ติกะปาจิตตีย์ 

[๒๑๕] อุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอุปสัมบัน แช่งด้วยนรกก็ดี ด้วยพรหมจรรย์ก็ดี 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย แช่งด้วยนรกก็ดี ด้วยพรหมจรรย์ก็ดี ด้วยพรหมจรรย์ก็ดี ต้อง 
อาบัติปาจิตตีย์. 

อุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอนุปสัมบัน แช่งด้วยนรกก็ดี ด้วยพรหมจรรย์ก็ดี ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

ป้ญจกะทุกกฎ 

ภิกษุณีแช่งด้วยคำว่ากำเนิดสัตว์ดิรัจฉานก็ดี ด้วยคำว่าเปรตวิสัยก็ดี ด้วยคำว่าเป็นคน 
โชคร้ายก็ดี ต้องอาบัติทุกกฎ. 

แช่งอนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฎ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฎ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฎ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฎ. 

อนาปัตติวาร 

[๒๑๖] มุ่งอรรถ ๑ มุ่งธรรม ๑ มุ่งสั่งสอน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

อันธการวรรค สักขาบทที่ ๙ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 133 

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ 

เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี 

[๒๑๗] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุณีจัณฑกาลีทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลาย แล้ว 
ร้องไห้ประหารตนเอง. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้า 
จัณฑกาลีจึงได้พรํ่าตีตนแล้วร้องไห้เล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีจัณฑกาลี 
พรํ่าตีตนแล้วร้องไห้ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจัณฑกาลีจึงได้พรํ่าตี 
ตนแล้วร้องไห้เล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๗๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด พรํ่าตีตนแล้วร้องไห้ เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๑๘] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า ตน คือ ร่างกายของตน. 

พรํ่าตี แล้วร้องไห้ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ตี ไม่ร้องไห้ ต้องอาบัติทูกกฏ. 

ร้องไห้ ไม่ตี ต้องอาบัติทูกกฏ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 134 


อนาปัตติวาร 

[๒๑๙] อันความเสื่อมแห่งญาติ อันความวอดวายแห่งโภคะ หรืออันความเบียดเบียน 
แห่งโรคกระทบกระทั่งจึงร้องไห้ ไม่ตีตน ๑วิกลจริต๑ อาทิกัมมิกา๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ. 

ปาจิตตีย์วรรค ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 135 

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๓ 

นัคควรรค สิกขาบทที่ ๑ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๒๒๐] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของ 
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุณีหลายรูปเปลือยกายอาบนั้าในแม่นั้าอชิรวดี 
ท่าเดียวกันกับพวกหญิงแพศยา. พวกหญิงแพศยาได้พูดยั่วเย้าภิกษุณีเหล่านั้นว่า แม่เจ้าทั้งหลาย 
พวกท่านยังเป็นสาว จะประพฤติพรหมจรรย์ไปทำไมกัน ธรรมดาบุคคลต้องบริโภคกามมิใช่หรือ 
ต่อภายแก่พวกท่านจึงค่อยประพฤติพรหมจรรย์เถิด อย่างนี้พวกท่านจักได้รับประโยชน์ทั้งสองประการ 
พวกภิกษุณีถูกพวกหญิงแพศยาพูดยั่วเย้าอยู่ ได้เป็นผู้เก้อเขิน ครั้นกลับไปสู่สำนักแล้ว ได้เล่าเรื่อง 
นั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุณีทั้งหลายได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายๆ ได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. 

ทรงบัญญัติสิกขาบท 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงกระทำธรรมมีกถาในเพราะเหตุเป็นเก้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติ 
สิกขาบทแก่ภิกษุณีทั้งหลาย อาศัยอำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ ... 

เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๗๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด เปลือยกายอาบนั้า เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๒๑] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 136 

บทว่า เปลือยกายอาบนา คือ ไม , นุ่งผ้า หรือไม , ห่มผ้าอาบนํ้า เป็นทุกกฏในประโยค 
อาบเสร็จ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๒๒๒] มีจีวรถูกโจรชิงไป หรือจีวรหาย ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ 
ไม , ต้องอาบัติแล. 

นัคควรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 137 

นัคควรรค สิกขาบทที่ ๒ 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๒๒๓] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้าอาบนั้าฝนแก่ 
ภิกษุณีทั้งหลายแล้ว. ภิกษุณีเหล่าฉัพพัคคีย์ทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้าอาบนั้าฝนแล้ว 
จึงใช้ผ้าอาบนั้าไม , มีประมาณเลื้อยข้างหน้าบ้าง เลื้อยข้างหลังบ้าง เที่ยวไป. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณี 
เหล่าฉัพพัคคีย์ จึงได้ใช้ผ้าอาบนั้าไม่มีประมาณเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีเหล่า 
ฉัพพัคคีย์ใช้ผ้าอาบนั้าไม่มีประมาณ จริงหรือ?. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ใช้ 
ผ้าอาบนั้าไม , มีประมาณเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง 
ไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังน¬ 
พระบัญญัติ 

๗๗.๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ผู้จะให้ทำผ้าอาบนั้า พึงให้ทำให้ได้ประมาณ นี้ 
ประมาณในคำนั้น โดยยาว ๔ คืบ โดยกว้าง ๒ คืบ ด้วยคืบสุคต เธอทำให้ล่วงประมาณ 
นั้น เป็นปาจิตตีย์ มีอันให้ดัดเสีย. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๒๔] ที่ชื่อว่า ผ้าอาบนั้า ได้แก่ ผ้าสำหรับนุ่งอาบนั้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 138 

บทว่า ผู้จะให้ทำ อธิบายว่า ทำเองก็ดี ให้ผู้อื่นทำก็ดี ต้องทำให้ได้ประมาณ ประมาณ 
ในคำนั้นดังนี้คือ โดยยาว ๔ คืบ โดยกว้าง ๒ คืบ ด้วยคืบสุคต ทำเองก็ดี ให้ผู้อื่นทำก็ดี 
ให้ล่วงประมาณนั้นไป เป็นทุกกฏในประโยค ได้มาพึงตัดเสีย แล้วแสดงอาบัติปาจิตตีย์. 
บทภาชนึย์ 
จตุกกะปาจิตตีย์ 

[๒๒๕] ผ้าอาบนี้าที่ตนทำค้างไว้ ตนทำต่อจนสำเร็จ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ผ้าอาบนั้าที่ตนทำล้างไว้ ให้ผู้อื่นทำต่อจนสำเร็จ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ผ้าอาบนั้าที่ผู้อื่นทำล้างไว้ ตนทำต่อจนสำเร็จ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ผ้าอาบนั้าที่ผู้อื่นทำล้างไว้ ใช้ผู้อื่นทำต่อจนสำเร็จ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ทุกะทุกกฏ 

ทำเองก็ดี ให้ผู้อื่นทำก็ดี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ได้ผ้าอาบนั้าที่คนอื่นทำไว้มาใช้สอย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๒๒๖] ทำให้ได้ประมาณ ๑ ทำหย่อนกว่าประมาณ ๑ ได้ผ้าอาบนั้าที่ผู้อื่นทำไว้เกิน 
ประมาณ ตัดให้ได้ประมาณแล้วใช้สอย ๑ ทำเป็นเพดาน ผ้าลาดพื้น ม่าน ฟูก หรือหมอน ๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

นัคควรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 139 

นัคควรรค สิกขาบทที่ ๓ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๒๒๗] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งเอาผ้าสำหรับทำจีวร ซึ่งมีราคา 
มากมาทำจีวร เย็บจีวรให้เสียไป ภิกษุณีกุลลนันทาได้กล่าวคำนี้กะภิกษุณีรูปนั้นว่า แม่เจ้า ผ้า 
สำหรับทำจีวรของท่านผืนนี้เนื้อดี แต่ทำจีวรไม่ดี เย็บไม่สวย. 

ภิกษุณีรูปนั้นถามว่า แม่เจ้า ดิฉันจักเลาะออก ท่านจักเย็บให้หรือ? 

ภิกษุณีกุลลนันทาตอบว่า จ้ะ ดิฉันชักเย็บให้. 

ครั้นแล้วภิกษุณีรูปนั้นได้เลาะจีวรนั้นให้แก่ภิกษุณีกุลลนันทา. ภิกษุณีกุลลนันทากล่าวว่า 
ดิฉันจักเย็บให้ ดิฉันชักเย็บให้ แล้วไม่เย็บ ไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นเย็บ ดังนั้นภิกษุณีรูปนั้นจึงแจ้ง 
เรื่องนั้นแก่ภิกษุณีนั้งหลาย. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่าไฉนแม่เจ้า 
กุลลนันทาให้เลาะจีวรของภิกษุณีแล้ว จึงไม่เย็บให้ ไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นเย็บให้เล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
ให้เลาะจีวรของภิกษุณีแล้วไม่เย็บให้ไม , ขวนขวายให้ผู้อื่นเย็บให้จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาให้เลาะ 
จีวรของภิกษุณีแล้วจึงได้ไม่เย็บให้ ไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นเย็บให้เล่า การกระทำของนางนั่นไม่ 
เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้. 

พระบัญญัติ 

๗๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด เลาะก็ดี ให้เลาะก็ดี ซึ่งจีวรของภิกษุณีแล้ว เธอไม่มี 
อันตรายในภายหลัง ไม , เย็บ ไม , ทำการขวนขวายเพื่อให้เย็บ พ้น ๔-๕ วันไป เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 140 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๒๘] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า ของภิกษุณี ได้แก่ ภิกษุณีรูปอื่น. 

ที่ชื่อว่า จีวร ได้แก่จีวร ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง. 

บทว่า เลาะ คือ เลาะด้วยตนเอง. 

บทว่า ให้เลาะ คือ ให้ผู้อื่นเลาะ. 

คำว่า เธอไม่มีอันตรายในภายหลัง คือ ในเมื่ออันตรายไม่มี. 

บทว่า ไม , เย็บ คือไม่เย็บด้วยตนเอง. 

บทว่า ไม , ทำการขวนขวายเพื่อให้เย็บ คือ ไม่บังคับผู้อื่น. 

คำว่า พ้น ๔-๕ วันไป คือเก็บไว้ได้ ๔-๕ วัน พอทอดธุระว่าจักไม่เย็บ จักไม่ทำความ 
ขวนขวายเพื่อให้เย็บ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๒๒๙] อุปสิ'มบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอุปสัมบัน เลาะก็ดี ให้เลาะก็ดี'ซึ่ง'จีวร แล้วเธอ 
ไม่มีอันตรายในภายหลัง ไม่เย็บ ไม่ขวนขวายให้เย็บ พ้น ๔-๕ วันไป ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย เลาะก็ดี ให้เลาะก็ดี ซึ่งจีวร แล้วเธอไม่มีอันตรายในภาย 
หลัง ไม่เย็บ ไม่ขวนขวายให้เย็บ พ้น ๔-๕ วันไป ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอนุปสัมบัน เลาะก็ดี ให้เลาะก็ดี ซึ่งจีวรแล้วเธอไม่มี 
อันตรายในภายหลัง ไม , เย็บ ไม่ขวนขวายให้เย็บ พ้น ๔-๕ วันไปต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
ปัญจกะทุกกฏ 

เลาะก็ดี ให้เลาะก็ดี ซึ่งบริขารอย่างอื่น แล้วเธอไม่มีอันตรายในภายหลังไม , เย็บ ไม , 
ขวนขวายให้เย็บ พ้น ๔-๕ วันไป ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เลาะก็ดี ให้เลาะก็ดี ซึ่ง'จีวรก็ดี บริขารอย่างอื่นก็ดี ของอนุปสัมบันแล้วเธอไม่มี 
อันตรายในภายหลัง ไม , เย็บ ไม่ขวนขวายให้เย็บ พ้น ๔-๕ วันไป ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 141 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๒๓๐] ในเมื่อเหตุจำเป็นมี ๑ แสวงหาแล้วไม , ได้ ๑ ทำอยู่เกิน ๔-๕ วัน ๑ อาพาธ ๑ 
มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

นัคควรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 142 

นักควรรค สิกขาบทที่ ๔ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๒๓๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พวกภิกษุณีพากันฝากผ้าจีวรไว้ในมือของภิกษุณี 
ทั้งหลาย แล้วมีแต่ผ้าอันตรวาสกกับผ้าอุตราสงค์ เที่ยวจาริกไปตามชนบท ผ้าจีวรเหล่านั้นลูกเก็บ 
ไว้นาน ก็ขึ้นราตกหนาว ภิกษุณีพวกที่รับฝาก จึงผึ่งผ้าจีวรเหล่านั้น ภิกษุณีทั้งหลายได้ถามภิกษุณี 
พวกที่รับฝากว่า แม่เจ้า ผ้าจีวรเหล่านี้ของใครตกหนาว? 

จึงภิกษุณีพวกที่รับฝากได้เล่าเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลาย. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย ... ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพวก 
ภิกษุณีจึงได้ฝากผ้าจีวรไว้ในมือของภิกษุณีทั้งหลายแล้วมีแต่ผ้าอันตรวาสกกับผ้าอุตราสงค์ เที่ยว 
จาริกไปในชนบทเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีฝากผ้า 
จีวรไว้ในมือของภิกษุณีทั้งหลาย แล้วมีแต่ผ้าอันตรวาสกกับผ้าอุตราสงค์ เที่ยวจาริกไปในชนบท 
จริงหรือ?. 

ภิกษุทังหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้ฝากผ้าจีวร 
ไว้ในมือของภิกษุณีทั้งหลาย แล้วมีแต่ผ้าอันตรวาสกกับผ้าอุตราสงค์ เที่ยวจาริกไปในชนบทเล่า 
การกระทำของพวกนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส ... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๗๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังวาระผลัดเปลี่ยนผ้าสังฆาฏิ อันมีกำหนด ๕ วันให้ 
เกินไป เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 143 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๓๒] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า ยังวาระผลัดเปลี่ยนผ้าสังฆาฏิอันมีกำหนด ๕ วัน ให้เกินไป อธิบายว่า ไม่นุ่ง 
ไม , ห่ม ไม่ผึ่งผ้าจีวรทั้ง ๕ ผืน ในวันคำรบห้า ให้เลยวันคำรบห้าไป ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
บทภาชนึย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๒๓๓] เลย ๕ วัน ภิกษุณีสำคัญว่าเลย ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

เลย ๕ วัน ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

เลย ๕ วัน ภิกษุณีสำคัญว่ายังไม , เลย ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ทุกะ'ทุกกฏ 

ยังไม่เลย ๕ วัน ภิกษุณีสำคัญว่าเลย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ยังไม่เลย ๕ วัน ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

ยังไม่เลย ๕ วัน ภิกษุณีสำคัญว่ายังไม , เลย ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๒๓๔] นุ่ง ห่ม หรือผึ่ง จีวรทั้ง ๕ ผืนในวันคำรบห้า ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

นัคควรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 144 

นัคควรรค สิกขาบทที่ ๕ 

เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง 

[๒๓๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งไปบิณฑบาตกลับมาแล้ว แผ่ผึ่งจีวร 
ที่เปียกชุ่มเหงื่อไว้แล้วเข้าสู่วิหาร. ภิกษุณีรูปหนึ่งได้ห่มจีวรผืนที่แผ่ผึ่งไว้นั้นแล้ว เข้าบ้านไป 
บิณฑบาต. ภิกษุณีเจ้าของออกมาถามภิกษุณีทั้งหลายว่า แม่เจ้าทั้งหลายเห็นจีวรของดิฉันบ้างไหม 
ภิกษุณีทั้งหลายแจ้งความนั้นแก่เธอๆ จึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีจึงไม่บอก 
กล่าว ห่มจีวรของเราไปเล่า แล้วแจ้งเรื่องนั้นแก , ภิกษุณีทั้งหลาย. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีจึง 
ได้ไม่บอกกล่าวห่มจีวรของภิกษุณีเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีไม่บอก 
กล่าว ห่มจีวรของภิกษุณี จริงหรือ? 

ภิกษุทังหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงได้ไม่บอกกล่าว 
ห่มจีวรของภิกษุณีเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อม 
ใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังน¬ 
พระบัญญัติ 

๘๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใช้จีวรสับเปลี่ยน เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๓๖] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 145 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า จีวรสับเปลี่ยน ได้แก่ จีวร ๕ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ของภิกษุณีผู้อุปสัมบัน. 

ภิกษุณีนุ , งก็ดี ห , มก็ดี ซึ่งจีวรที่เจ้าของมิได้ให้เธอ หรือไม่บอกกล่าวเจ้าของ ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๒๓๗] ภิกษุณีอุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่า ภิกษุณีอุปสัมบัน ใช้จีวรสับเปลี่ยน ต้อง 
อาบัติปาจิตตีย์. 

ภิกษุณีอุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ใช้จีวรสับเปลี่ยน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ภิกษุณีอุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่า ภิกษุณีอนุปสัมบัน ใช้จีวรสับเปลี่ยน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
จตุกกะ'ทุกกฏ 

ภิกษุณีใช้จีวรสับเปลี่ยนของภิกษุณีอนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีอนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าภิกษุณีอุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฎ. 

ภิกษุณีอนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีอนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าภิกษุณีอนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๒๓๘] เจ้าของให้ หรือบอกกล่าวเจ้าของก่อน นุ , งก็ดี ห , มก็ดี ซึ่งจีวรนั้น ๑ ถูกชิงจีวรไป 
๑ จีวรหาย ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิคัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


นัคควรรค สิกขาบทที ๕ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 146 

นัคควรรค สิกขาบทที่ ๖ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๒๓๙] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ตระกูลอุปฐากของภิกษุณีกุลลนันทา ได้กล่าวคำ 
นี้กะภิกษุณีกุลลนันทาว่า แม่เจ้า พวกข้าพเจ้าจักถวายจีวรแก่ภิกษุณีสงฆ์. 

ภิกษุณีกุลลนันทาได้ทำการขัดขวางว่า พวกท่านยังมีธุระมาก มีการงานที่ย้งจะต้องทำมาก. 

ต่อมาเรือนแห่งตระกูลนั้นถูกไฟไหม้ พวกเขาจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน 
แม่เจ้ากุลลนันทาจึงได้ทำไทยธรรมของพวกเราให้เป็นอันตรายเล่า พวกเราเป็นคนคลาดจากประโยชน์ 
ทั้งสอง คือโภคะและบุญ. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทา จึงได้ทำลาภคือจีวรของหมู , ให้เป็น 
อันตรายเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีกุลลนันทา 
ทำลาภ คือ จีวรของหมู , ให้เป็นอันตราย จริงหรือ?. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาจึงได้ทำ 
ลาภคือจีวรของหมู่ให้เป็นอันตรายเล่า การกระทำของนางนั่นไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน 
ที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๘๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด ทำลาภ คือ จีวรของหมู่ให้เป็นอันตราย เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 147 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๔๐] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า หมู , ได้แก่ หมู , ที่เรียกกันว่าภิกษุณีสงฆ์. 

ที่ชื่อว่าจีวรได้แก่จีวร ๖ ชนิดชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเข้าองค์กำหนดแห่งผ้าต้องวิกัป 
เป็นอย่างตํ่า. 

บทว่า ทำ ... ให้เป็นอันตราย คือ ทำการขัดขวางว่า เขาจะพึงถวายจีวรนี้ได้ด้วยวิธีไร 
ดังนี้ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ทำการขัดขวางบริขารอย่างอื่น ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ทำการขัดขวางจีวรหรือบริขารอย่างอื่น ของภิกษุณีหลายรูปก็ดี ของภิกษุณีรูปเดียวก็ดี ของ 
อนุปสัมบันก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๒๔๑] แสดงคุณและโทษแล้วห้าม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

นัคควรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 148 

นัคควรรค สิกขาบทที่ ๗ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๒๔๒] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น มือกาลจีวรบังเกิดแก่ภิกษุณีสงฆ์แล้ว จึงภิกษุณี 
สงฆ์ประชุมใคร่จะแจกกัน แต่เวลานั้นพวกภิกษุณีอันตวาสินึของภิกษุณีกุลลนันทาพากันหลีกไป 
ภิกษุกณีกุลลนันทาได้กล่าวคำนี้กะภิกษุณีทั้งหลายห้ามการแจกจีวรว่า แม่เจ้า ภิกษุณีทั้งหลายหลีกไป 
แล้ว ชักแจกจีวรกันยังไม , ได้ก่อนดังนี้. 

ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวกันว่า ยังไม่แจกจีวรก่อน แล้วพากันกลับไป เมื่อหมู่ภิกษุณีอัน 
เตวาสินึกลับมาแล้ว ภิกษุณีกุลลนันทาจึงสั่งให้แจกจีวรนั้น. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้า 
กุลลนันทาจึงได้ห้ามการแจกจีวรอันเป็นไปโดยชอบธรรมเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
ห้ามการแจกจีวร อันเป็นไปโดยชอบธรรม จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาจึงได้ห้าม 
การแจกจีวร อันเป็นไปโดยชอบธรรมเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๘๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ห้ามการแจกจีวรอันเป็นไปโดยชอบธรรม เป็นปาจิตตีย์ ฯ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๔๓] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่าผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 149 

การแจกจีวร ที่ชื่อว่า เป็นไปโดยชอบธรรม คือ ภิกษุณีสงฆ์ ผู้พร้อมเพรียงประชุม 
กันแจก 

บทว่า ห้าม คือห้ามว่า การแจกจีวรนี้ด้วยวิธีไร ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ฯ 
บทภาชนึย์ 

[๒๔๔] การแจกเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่าเป็นธรรม ห้าม ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 
การแจกเป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ห้าม ต้องอาบัติทุกกฏ 
การแจกเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่าไม , เป็นธรรม ห้าม ไม่ต้องอาบัติ 
การแจกไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่าเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ 
การแจกไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ 
การแจกไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่าไม่เป็นธรรม ไม , ต้องอาบัติ ฯ 
อนาปัตติวาร 

[๒๔๕] แสดงอานิสงส์แล้วห้าม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล ฯ 
นัคควรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 150 

นัคควรรค สิกขาบทที่ ๘ 
เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๒๔๖] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถบิฌฑิก¬ 
ดหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทา ให้สมฌจีวรแก , พวกครูฟ้อนรำบ้าง พวก 
คนฟ้อนรำบ้าง พวกโดดไม้สูงบ้าง พวกจำอวดบ้าง พวกเล่นกลองบ้าง ด้วยสั่งว่า พวกท่านจง 
กล่าวพรรณาคุณของฉันในที่ชุมนุมชน พวกครูฟ้อนรำก็ดี พวกฟ้อนรำก็ดี พวกโดดไม้สูงก็ดี 
พวกจำอวดก็ดี พวกเล่นกลองก็ดี ย่อมกล่าวพรรณนาคุณของภิกษุณีกุลลนันทาในที่ชุมนุมชนว่า 
แม่เจ้ากุลลนันทาเป็นผู้'คงแก , เรียน เป็นคนช่างพูด เป็นผู้องอาจ เป็นผู้สามารถเจรจาถ้อยคำมีหลัก 
ฐาน ท่านทั้งหลายจงถวายแก่แม่เจ้า จงท่าแก่แม่เจ้า ดังนี้ 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้า 
กุลลนันทาจึงให้สมณจีวรแก่ชาวบ้านเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
ให้สมณจีวรแก่ชาวบ้าน จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 
ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาจึงให้ 
สมฌจีวรแก , ชาวบ้านเล่า การกระทำของนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๘๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้สมณจีวรแก่ชาวบ้านก็ดี ปริพาชกก็ดี ปริพาชิกาก็ดี 
เป็นปาจิตตีย์. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๔๗] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 151 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ชาวบ้าน ได้แก่ บุคคลผู้ยังครองเรือนอยู่. 

ที่ชื่อว่า ปริพาชก ได้แก่ บุรุษคนใดคนหนึ่งผู้นับเนื่องในจำพวกนักบวชชาย เว้นภิกษุ 
สามเณร. 

ที่ชื่อว่า ปริพาชิกา ได้แก่ สตรีคนใดคนหนึ่งผู้นับเนื่องในจำพวกนักบวชหญิง เว้น 
ภิกษุณี สิกขมานา และสามเณรี. 

ที่ชื่อว่า สมณจีวร ได้แก่ผ้าที่เรียกกันว่าทำกัปปะแล้ว ให้ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๒๔๘] ให้แก่มารดาบิดา ๑ ให้ชั่วคราว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 
นัคควรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 152 

นักควรรค สิกขาบทที่ ๙ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๒๔๙] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ตระกูลอุปัฏฐากของภิกษุณีกุลลนันทาได้กล่าวคำนี้ 
แก , ภิกษุณีกุลลนันทาว่า แม่เจ้า ถ้าพวกข้าพเจ้าสามารถก็จักถวายจีวรแก , ภิกษุณีสงฆ์ ครั้นภิกษุณีทั้ง 
หลายจำพรรษาแล้ว ได้ประชุมกันประสงค์จะแจกจีวร ภิกษุณีกุลลนันทาได้กล่าวคำนี้กะภิกษุณี 
เหล่านั้นว่า แม่เจ้า โปรดรอก่อน ภิกษุณีสงฆ์ยังมีหวังจะได้จีวร. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้กล่าวคำนี้แก่ภิกษุณีกุลลนันทาว่า ขอเชิญแม่เจ้าไปสืบดูให้รู้เรื่องจีวรนั้น. 

ภิกษุณีกุลลนันทาได้เข้าไปสู่ตระกูลนั้นแล้วได้กล่าวคำนี้กะเขาว่า อาวุโสทั้งหลาย จงถวาย 
จีวรแก , ภิกษุณีสงฆ์เถิด. 

คนในตระกูลตอบว่า แม่เจ้า พวกข้าพเจ้ายังไม่สามารถจะถวายจีวรแก่ภิกษุณีสงฆ์ได้. 

ภิกษุณีกุลลนันทาได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลาย บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักห้อย -.. ต่าง 
ก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทาจึงได้ยังสมัยจีวรกาลให้ล่วงไปด้วยหวังว่า 
จะได้จีวรอันไม่แน่นอนเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีกุลลนันทา 
ได้ยังสมัยจีวรกาลให้ล่วงไป ด้วยหวังว่าจะได้จีวรอันไม่แน่นอนจริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาจึงได้ยัง 
สมัยจีวรกาลให้ล่วงไป ด้วยหวังว่าจะได้จีวรอันไม่แน่นอนเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไป 
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๘๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสมัยจีวรกาลให้ล่วงไป ด้วยหวังว่าจะได้จีวรอันไม่ 
แน่นอน เป็นปาจิตตีย์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 153 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๕๐] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า หวังว่าจะได้จีวรอันไม่แน่นอน ได้แก่วาจาที่เขาเปล่งออกมาว่า ถ้าพวกข้าพเจ้า 
สามารถ ก็จักถวาย จักทำ. 

ที่ชื่อว่า สมัยจีวรกาล คือ เมื่อกฐินยังไม , ได้กราน มีกำหนดเดือนหนึ่งท้ายฤดูฝน 
เมื่อได้กรานกฐินแล้ว มีกำหนด ๕ เดือน. 

บทว่า ยังสมัยจีวรกาลให้ล่วงไป ความว่า เมื่อไม , ได้กรานกฐินยังวันสุดท้ายแห่งฤดูฝน 
ให้ล่วงไป ต้องอาบัติปาจิตตีย์. เมื่อได้กรานกฐินแล้วยังวันที่กฐินเดาะให้ล่วงไป ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

บทภาชนีย์ 

[๒๕๑]จีวรไม , แน่นอนภิกษุณีสำคัญว่าจีวรไม่แน่นอน ยังสมัยจีวรกาลให้ล่วงไป 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

จีวรไม่แน่นอน ภิกษุณีสงสัย ยังสมัยจีวรกาลให้ล่วงไป ต้องอาบัติทุกกฏ. 

จีวรไม่แน่นอน ภิกษุณีสำคัญว่าแน่นอน ยังสมัยจีวรกาลให้ล่วงไป ไม่ต้องอาบัติ. 

จีวรแน่นอน ภิกษุณีสำคัญว่าจีวรไม่แน่นอน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

จีวรแน่นอน ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

จีวรแน่นอน ภิกษุณีสำคัญว่าจีวรแน่นอน ไม , ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๒๕๒] แสดงอานิสงส์แล้วห้าม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

นัคควรรค สักขาบทที่ ๙ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 154 

นัคควรรค สิกขาบทที่ ๑๐ 

เรื่องอุบาสกคนหนึ่ง 

[๒๕๓] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น อุบาสกคนหนึ่งให้ช่างสร้างวิหารหลังหนึ่ง 
อุทิศสงฆ์ ในงานฉลองวิหารนั้น เขามีความประสงค์จะถวายอกาลจีวรแก , สงฆ์ทั้งสองฝ่าย แต่ 
สมัยนั้น สงฆ์ทั้งสองฝ่ายกรานกฐินแล้ว จึงอุบาสกเข้าไปหาสงฆ์แล้วขอการเดาะกฐิน ภิกษุทั้ง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงกระทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ 
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อเดาะกฐิน แต่ 
พึงเดาะอย่างนี้. 

อันภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

กรรมวาจา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงเดาะ 
กฐิน นี่เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์ย่อมเดาะกฐิน การเดาะกฐิน ชอบแก่ท่าน 
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

กฐินอันสงฆ์เดาะแล้ว ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

[๒๕๔] ครั้นแล้ว อุบาสกนั้นเข้าไปหาภิกษุณีสงฆ์ขอเดาะกฐิน. ภิกษุณีถุลลนันทาห้าม 
การเดาะกฐินว่า จีวรจักมีแก , พวกข้าพเจ้าจึงอุบาสกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่าไฉน 
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไม่ให้การเดาะกฐินแก , พวกเราเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินอุบาสกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่. บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 
ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้าถุลลนันทาจึงได้ห้ามการเดาะกฐินอันเป็นไปแล้ว 
โดยธรรมเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณี 
ถุลลนันทาห้ามการเดาะกฐินอันเป็นไปแล้วโดยธรรมจริงหรือ?. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 155 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาจึงได้ห้าม 
การเดาะกฐินอันเป็นไปแล้วโดยธรรมเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๘๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ห้ามการเดาะกฐินอันเป็นไปแล้วโดยธรรม เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องอุบาสกคนหนึ่ง จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๕๕] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

การเดาะกฐินที่ชื่อว่า เป็นไปแล้วโดยธรรม คือ ภิกษุณีสงฆ์พร้อมเพรียงประชุมกันเดาะ. 

บทว่า ห้าม คือ ห้ามว่า กฐินนี้จะเดาะได้ด้วยวิธีไร ดังนี้ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนีย์ 

[๒๕๖] การเดาะเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่าเป็นธรรม ห้าม ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

การเดาะเป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

การเดาะเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่าไม่เป็นธรรม ไม่ต้องอาบัติ. 

การเดาะไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่าเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

การเดาะไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

การเดาะไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่าไม่เป็นธรรม ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๒๕๗] แสดงอานิสงส์แล้วห้าม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

นัคควรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ. 

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๓ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 156 

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๔ 

ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๑ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๒๕๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีสองรูปจำวัดร่วมเตียงกัน คนทั้งหลาย 
เที่ยวเดินชมวิหาร พบเห็นแล้วพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ 
นอนร่วมเตียงกันสองรูป เหมือนหญิงชาวบ้านเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่. บรรดาที่เป็นผู้ 
มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้จำวัดบนเตียงเดียวกัน 
สองรูปเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีจำวัด 
ร่วมเตียงกันสองรูป จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้จำวัด 
ร่วมเตียงกันสองรูปเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้น แสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๘๖. ๑. อนึ่ง เหล่าภิกษุณีใด สองรูปนอนบนเตียงเดียวกัน เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๕๙] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

ที่ชื่อว่า เหล่าภิกษุณี ได้แก่ เหล่าสตรีที่เรียกกันว่า ภิกษุณีอุปสิ'มบัน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 157 

พากย์ว่า สองรูปนอนบนเตียงเดียวกัน คือ เมื่อรูปหนึ่งนอนแล้วอีกรูปหนึ่งจึงนอน 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ หรือนอนทั้งสองรูป ต้องอาบัติปาจิตตีย์. ลุกขึ้นแล้วนอนต่ออีกก็ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

อนาป้ตติวาร 

[๒๖๐] รูปหนึ่งนอน อีกรูปหนึ่งนึ่ง หรือนึ่งทั้งคู่ ๑ วิกลจริตทั้งคู่ ๑ อาทิกัมมิกาทั้งคู่ ๑ 
ไม , ต้องอาบัติแล. 

ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 158 

ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๒ 

เรื่องภิกษุณี ๒ รูป 

[๒๖๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีสองรูปจำวัดมีผ้าลาดและผ้าห่มผืนเดียว 
กัน. คนทั้งหลายเที่ยวชมวิหารพบเห็นแล้วพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณี 
สองรูปจึงได้จำวัดมีด้าลาดและผ้าห่มผืนเดียวกันดุจหญิงชาวบ้านเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่. บรรดาที่เป็นผู้มักห้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีสองรูปจึงได้จำวัดมีลัาลาดและผ้าห่มผืนเดียวกันเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีสองรูปนอน 
มีด้าลาดและผ้าห่มผืนเดียวกัน จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีสองรูป จึงได้นอน 
มีด้าลาดและผ้าห่มผืนเดียวกันเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๘๗. ๒. อนึ่ง เหล่าภิกษุณีใด สองรูป มีผ้าลาดและผ้าห่มผืนเดียวกันนอน เป็น 
ปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณี ๒ รูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๖๒] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

ที่ชื่อว่า เหล่าภิกษุณี ได้แก่ เหล่าภิกษุณีที่เรียกกันว่าภิกษุณีอุปสัมบัน. 

พากย์ว่า สองรูปมีด้าลาดและผ้าห่มผืนเดียวกันนอน นั้น คือ ลาดก็ผืนนั้น ห่มก็ 
ผืนนั้น ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 159 


บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๒๖๓] ผ้าลาดและผ้าห่มผืนเดียวกันภิกษุณีสำคัญว่า ผ้าลาดและผ้าห่มผืนเดียวกันนอน 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ผ้าลาดและผ้าห่มผืนเดียวกัน ภิกษุณีสงสัย นอน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ผ้าลาดและผ้าห่มผืนเดียวกัน ภิกษุณีสำคัญว่า ผ้าลาดและผ้าห่มต่างผืนกัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
จตุกกะทุกกฏ 

ผ้าลาดผืนเดียวกัน ผ้าห่มต่างผืน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ผ้าลาดต่างผืน ผ้าห่มผืนเดียวกัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ผ้าลาดและผ้าห่มต่างผืนกัน สำคัญว่าผ้าลาดและผ้าห่มผืนเดียวกัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ผ้าลาดและผ้าห่มต่างผืนกัน สงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ผ้าลาดและผ้าห่มต่างผืนกัน สำคัญว่าผ้าลาดและผ้าห่มต่างผืนกัน ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๒๖๔] ดูผ้านอนแล้ว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ตุวัฏฏวรรคสิกขาบทที่ ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 160 

ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๓ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๒๖๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทาเป็นคนคงแก , เรียน เป็นคนช่างพูด 
เป็นคนองอาจ สามารถกล่าวถ้อยคำมีหลักฐาน. แม้ภิกษุณีภัททากาปิลานืก็เป็นคนคงแก , เรียน เป็น 
คนช่างพูด เป็นคนองอาจ สามารถกล่าวถ้อยคำมีหลักฐาน เป็นผู้ได้รับการสรรเสริญว่าเป็นเยี่ยมกว่า 
คนทั้งหลายเห็นกันว่า แม่เจ้าภัททากาปิลานีเป็นคนคงแก่เรียน เป็นคนช่างพูด เป็นคนองอาจ 
สามารถกล่าวถ้อยคำมีหลักฐาน เป็นผู้ได้รับการสรรเสริญยิ่งกว่า จึงพากันเข้าไปหาภิกษุณีภัททา 
กาปิลานีก่อน แล้วจึงเข้าไปหาภิกษุณีกุลลนันทาต่อภายหลัง. ภิกษุณีกุลลนันทาเป็นคนมักริษยา 
รู้ได้ดีว่า ธรรมดาภิกษุณีผู้สาละวนอยู่ด้วยการอภิปรายที่จะให้คนอื่นรู้เข้าใจเนื้อความแจ่มแจ้ง ย่อม 
เป็นผู้มักน้อย สันโดษ ชอบสงัด ไม่คลุกคลีด้วยหมู , ดังนั้น จึงจงกรมม้าง ยืนบ้าง นั่งบ้าง 
สำเร็จการนอนบ้าง บรรยายเองบ้าง ให้ผู้อื่นบรรยายบ้าง ท่องบ่นบ้าง เบื้องหน้าภิกษุณีภัททากาปลานี. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างพาเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทา 
จึงได้แกล้งก่อความไม่สำราญให้แก่แม่เจ้าภัททากาปลานึเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
แกล้งก่อความไม , สำราญให้แก่ภิกษุณีภัททากาปลานึ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีกุลลนันทาจึงได้ 
แกล้งก่อความไม , สำราญให้แก , ภิกษุณีภัททากาปลานืเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความ 
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๘๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด แกล้งก่อความไม , สำราญให้แก่ภิกษุณี เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 161 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๖๖] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า แก่ภิกษุณี คือ แก่ภิกษุณีรูปอื่น. 

บทว่า แกล้ง คือ รู้ รู้ดี จงใจ ตั้งใจละเมิด. 

บทว่า ก่อความไม่สำราญให้ คือ คิดว่า ด้วยวิธีนี้ความไม , ผาสุกจักมีแก'ภิกษุณีรูปนี้ 
แล้วไม , ขอโอกาส จงกรมก็ดี ยืนก็ดี นั่งก็ดี สำเร็จการนอนก็ดี บรรยายเองก็ดี ให้ผู้อื่นบรรยาย 
ก็ดี ท่องบ่นก็ดี ในเบื้องหน้า ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๒๖๗] อุปส้มบันภิกษุณีสำคัญว่าอุปสัมบันภิกษุณีแกล้งก่อความไม่สำราญให้ ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

อุปส้มบันภิกษุณี ภิกษุณีสงสัย แกล้งก่อความไม , สำราญให้ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อุปส้มบันภิกษุณี ภิกษุณีสำคัญว่าอุปส้มบันภิกษุณี แกล้งก่อความไม , สำราญให้ ต้อง 
อาบัติปาจิตตีย์. 

ติกะทุกกฎ 

อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุณีสำคัญว่าอุปส้มบันภิกษุณี ต้องอาบัติทุกกฎ. 

อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฎ. 

อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุณีสำคัญว่าอนุปสัมบันภิกษุณี ต้องอาบัติทุกกฎ. 

อนาปัตติวาร 

[๒๖๘] ไม่ประสงค์จะก่อความไม่สำราญให้ ขอโอกาสแล้ว จึงจงกรมก็ดี ยืนก็ดี นั่งก็ดี 
สำเร็จการนอนก็ดี บรรยายเองก็ดี ให้ผู้อื่นบรรยายก็ดี ท่องบ่นก็ดี ในเบื้องหน้า ๑ วิกลจริต ๑ 
อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที ๓ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 162 

ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๔ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๒๖๙] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทาไม่ช่วยเหลือสหชีรินึผู้ได้รับความ 
ลำบาก ทั้งไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นช่วยเหลือ. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทา 
จึงไม่ช่วยเหลือสหชีวินึผู้ได้รับความลำบาก ทั้งไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นช่วยเหลือเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทาไม่ 
ช่วยเหลือสหชีรินึผู้ได้รับความลำบาก ทั้งไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นช่วยเหลือ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทา จึงได้ 
ไม , ช่วยเหลือสหชีรินีผู้ได้รับความลำบาก ทั้งไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นช่วยเหลือเล่า การกระทำของนาง 
นั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๘๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่ช่วยเหลือ ไม่ขวนขวายเพื่อให้ผู้อื่นช่วยเหลือ ซึ่ง 
สหชีวินึผู้ได้รับความลำบาก เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๗๐] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ผู้ได้รับความลำบาก ได้แก่ ที่เรียกกันว่าผู้ป่วยไข้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 163 

ที่ชื่อว่า สหชีวินึ ได้แก่ ภิกษุณีที่เรียกกันว่าสัทธิวิหารินื. 

บทว่า ไม , ช่วยเหลือ คือ ไม่ดูแลด้วยตนเอง. 

บทว่า ไม , ขวนขวายเพื่อให้ผู้อื่นช่วยเหลือ คือ ไม , ใช้ผู้อื่น. 

พอทอดธุระว่าจักไม , ช่วยเหลือ จักไม่ขวนขวายเพื่อให้ผู้อื่นช่วยเหลือดังนี้ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

ไม , ช่วยเหลือ ไม่ขวนขวายเพื่อให้ผู้อื่นช่วยเหลือ ซึ่งอันเตวาสินีก็ดี อนุปสัมบันก็ดี 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๒๗๑] ในเมื่ออันตรายมี ๑ แสวงหาแล้วไม , ได้ ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดข้อง ๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 164 

ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๕ 
เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๒๗๒] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ¬ 
าาฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีภัททากาปิลานีจำพรรษาอยู่ ณ เมืองสาเกต 
เธอมีกิจจำเป็นบางอย่าง จึงสื่อสารไปในสำนักภิกษุณีกุลลนันทาว่า ถ้าแม่เจ้ากุลลนันทาให้ห้องพัก 
แก่ดิฉันๆ จะไปกรุงสาวัตถี. 

ภิกษุณีกุลลนันทาตอบไปอย่างนี้ว่า มาเถิด ดิฉันจักให้. 

ดังนั้นภิกษุณีภัททากาปลานีจึงเดินทางจากเมืองสาเกต ไปถึงกรุงสาวัตถี ภิกษุณีกุลลนันทา 
ก็ได้ให้ห้องพักแก่นาง. 

ก็สมัยนั้นแล ภิกษุณีกุลลนันทาเป็นพหูสูต เป็นคนช่างพูด เป็นคนองอาจ สามารถเจรจา 
ถ้อยคำมีหลักฐาน. แม้ภิกษุณีภัททากาปลานีก็เป็นพหูสูต เป็นคนช่างพูด เป็นคนองอาจ สามารถ 
เจรจาถ้อยคำมีหลักฐาน ทั้งได้รับการสรรเสริญยิ่งกว่า คนทั้งหลายลงความเห็นกันว่า แม่เจ้า 
ภัททากาปลานีเป็นพหูสูต เป็นคนช่างพูด องอาจ สามารถเจรจาถ้อยคำมีหลักฐาน มีคนนิยมยิ่งกว่า 
จึงพากันเข้าไปหาเธอก่อน แล้วจึงพากันเข้าไปหาภิกษุณีกุลลนันทาภายหลัง ภิกษุณีกุลลนันทาเป็น 
คนมักริษยา รู้ได้ดีว่า ธรรมดาภิกษุณีผู้สาละวนอยู่ด้วยการอภิปรายที่จะให้คนอื่นรู้ เข้าใจ เนื้อความ 
แจ่มแจ้งเหล่านี้ ย่อมเป็นผู้มักห้อย สันโดษ ชอบสงัด ไม่คลุกคลีด้วยหมู , ดังนี้จึงโกรธ 
ขัดใจ ฉุดคร่าภิกษุณีภัททากาปลานีออกจากห้องพัก. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้า 
กุลลนันทาให้ที่พักแก , แม่เจ้าภัททากาปลานีแถ้ว จึงได้โกรธ ขัดใจ ฉุดคร่าเธอออกไปเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
ให้ที่พักแก'ภิกษุณีภัททากาปลานีแล้ว โกรธ ขัดใจ ฉุดคร่าเธอออกไป จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสักขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาให้ที่พักแก , 
ภิกษุณีภัททากาปิลานีแล้ว จึงได้โกรธ ขัดใจ ฉุดคร่าเธอออกไปเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่ 
เป็นไปเพื่อความเสื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 165 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๙๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้ห้องพักแก่ภิกษุณีแล้ว โกรธ ขัดใจ ฉุดคร่าก็ดี 
ให้ฉุดคร่าก็ดี เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๗๓] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า แก่ภิกษุณี คือภิกษุณีรูปอื่น. 

ที่ชื่อว่า ห้องพัก ได้แก่ อาคารที่เรียกว่าติดบานประตู. 

บทว่า ให้ คือให้ด้วยตนเอง. 

บทว่า โกรธ ขัดใจ คือ ไม่พอใจ แค้นใจ เจ็บใจ. 

บทว่า ฉุดคร่าเอง ความว่า ขับในห้องแล้วคร่าออกมาหน้ามุข ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ขับ 

ที่หน้ามุขแล้วคร่าออกมาข้างนอก ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ขับฉุดมาครั้งเดียวให้ก้าวพ้นประตูแม้มาก 
ก็ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทว่า ให้ฉุดคร่า คือ สั่งผู้อื่น ต้องอาบัติทุกกฏ. สั่งครั้งเดียว ผู้รับสั่งให้ก้าวพ้น 
ประตูแม้มาก ก็ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๒๗๔] อุปสิ'มบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอุปสัมบัน ให้ห้องพัก แล้วโกรธ ขัดใจ ฉุดคร่า 
เองก็ดี ให้ฉุดคร่าก็ดี ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ให้ห้องพักแล้ว โกรธ ขัดใจ ฉุดคร่าเองก็ดี ให้ฉุดคร่าก็ดี 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์. อุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอนุปสัมบัน ให้ห้องพักแล้ว โกรธ ขัดใจ ฉุดคร่าเองก็ 

ดี 

ให้ฉุดคร่าก็ดี ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อัฏฐกะทุกกฏ 

ขนเองก็ดี ให้ 1 ขนก็ดี ซึ่งบริขารของเขา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ฉุดคร่าเองก็ดี ให้ฉุดคร่าก็ดี จากสถานที่ไม , มีบานประตู ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ขนเองก็ดี ให้ขนก็ดี ซึ่งบริขารของเขา ต้องอาบัติทุกกฏ. 



ฉุดคร่าเอง ก็ดี ให้ 1 ฉุดคร่า ก็ดี ซึ่งอนุปสัมบัน จากสถาน ที่มี บานประตูหรือจากสถาน ที่ ไม่ มี 
บานประตู ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ขนเองก็ดี ให้ขนก็ดี ซึ่งบริขารของเขา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่า อุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาป้ตติวาร 

[๒๗๕] ฉุดคร่าเองหรือใช้ผู้อื่นฉุดคร่าซึ่งภิกษุณีอลัชชี ขนเองหรือใช้ผู้อื่นขนซึ่งบริขาร 
ของเขา ๑ ฉุดคร่าเองหรือใช้ผู้อื่นฉุดคร่าซึ่งภิกษุณีวิกลจริต ขนเองหรือใช้ผู้อื่นขนซึ่งบริขารของ 
เขา ๑... ซึ่งภิกษุณีผู้ก่อความบาดหมาง... ๑ -.. ซึ่งภิกษุณีผู้ก่อการทะเลาะ... ๑ -.. ซึ่งภิกษุณีผู้ก่อ 
การวิวาท ... ๑ -.. ซึ่งภิกษุณีผู้ก่อการอื้อฉาว .-. ๑ -.. ซึ่งภิกษุณีผู้ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ -.. ๑ -.. ซึ่ง 
อันเตวาสีนี หรือสัทธิริหารินึผู้ประพฤติไม่ชอบ ... ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 
ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 166 

ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๖ 

เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี 

[๒๗๖] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีจัณฑกาลีอยู่คลุกคลีกับคหบดีบ้าง 
กับบุตรคหบดีบ้าง บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน 
แม่เจ้าจัณฑกาลีจึง ได้ อยู่คลุกคลีกับคหบดีบ้าง กับบุตรคบดีบ้างเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีขัณฑกาลี 
อยู่คลุกคลีกับคหบดีบ้าง กับบุตรคหบดีบ้าง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจัณฑกาลีจึงได้อยู่ 
คลุกคลีกับคหบดีบ้าง กับบุตรคหบดีบ้างเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส 
ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทังหลาย ก็แลภิกษุณีทังหลายจงยกสิกขาบทนีขึนแสดงอย่างนี ว่าดังนึ: 

พระบัญญัติ 

๙๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด อยู่คลุกคลีกับคหบดีก็ดี กับบุตรคหบดีก็ดี ภิกษุณีนั้นอัน 
ภิกษุณีทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้าอย่าได้อยู่คลุกคลีกับคหบดี หรือบุตรคหบดี แม่เจ้าขอ 
จงแยกออก สงฆ์ย่อมสรรเสริญความแยกออกอย่างเดียวแก่พี่น้องหญิง แลภิกษุณีนั้น อันภิกษุณี 
ทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ยังยกย่องนั้นเทียว ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลาย พึงสวดสมนุภาส 
กว่าจะครบ ๓ จบ เพื่อให้สละการกระทำนั้น หากเธอถูกสวดสมนุภาส กว่าจะครบ ๓ จบอยู่ 
สละการกระทำนั้นได้ การสละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากไม่สละเป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๗๗] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 167 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า คลุกคลี คือ คลุกคลีด้วยการคลุกคลีทางกายและทางวาจา อันไม่สมควร. 

ที่ชื่อว่า คหบดี ได้แก่ บุรุษผู้ครองเรือนคนใดคนหนึ่ง. 

ที่ชื่อว่า บุตรคหบดี ได้แก่ บุตรหรือพี่น้องชายคนใดคนหนึ่ง. 

[๒๗๘] บทว่า ภิกษุณีนั้น ได้แก่ ภิกษุณีรูปที่คลุกคลี. 

บทว่า อันภิกษุณีทั้งหลาย ได้แก่ ภิกษุณีพวกอื่น. 

ภิกษุณีผู้คลุกคลีนั้น อันภิกษุณีผู้ที่ได้เห็นได้ทราบ พึงว่ากล่าวดังนี้แม่เจ้าอย่าอยู่คลุกคลีกับ 
คหบดีหรือกับบุตรคหบดี แม่เจ้าขอจงปลีกตัวออก สงฆ์ย่อมสรรเสริญความปลีกตัวออกอย่างเดียว 
แก , พี่ห้องหญิง พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สอง พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สาม หากสละได้อย่างนี้นึ่นเป็นการดี 
หากไม่สละ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีผู้ทราบเรื่องแล้วไม , ว่ากล่าว ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวไป ณ ท่ามกลางสงฆ์ แล้วว่ากล่าวดังนี้แม่เจ้าอย่า 
อยู่คลุกคดีกับคหบดีหรือกับบุตรคหบดี ขอจงปลีกตัวอยู่ต่างหาก สงฆ์ย่อมสรรเสริญความแยกออก 
อย่างเดียวแก่พี่น้องหญิง พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สอง พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สาม หากสละได้ การสละได้ 
อย่างนื นั่นเป็นการดี หากไม่สละ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

วิธีสวดสมนุภาส 

[๒๗๙] ภิกษุณีนั้น อันภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมนุภาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสมนุภาส 
นั้นพึงสวดอย่างนี้. 

อันภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาว่าดังนี้: 

กรรมวาจาสมนุภาส 

แม่เจ้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุณีมีชื่อนี้ผู้นี้อยู่คลุกคดีกับคหบดีบ้าง กับบุตร 
คหบดีบ้าง เธอยังไม่สละวัตถุนั้น ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสวดสมนุภาส 
ภิกษุณีมีชื่อนี้ เพื่อให้สละวัตถุนั้น นี่เป็นญัตติ. 

แม่เจ้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุณีมีชื่อนี้ผู้นี้อยู่คลุกคดีกับคหบดีบ้าง กับบุตร 
คหบดีบ้าง เธอยังไม่สละวัตถุนั้น สงฆ์สวดสมนุภาส ภิกษุณีมีชื่อนี้เพื่อให้สละวัตถุนั้น การ 
สวดสมนภาส ภิกษณีมีชื่อนี้เพื่อให้สละวัตถนั้น ชอบแก , แม่เจ้ารปใด แม่เจ้ารปนั้นพึงเป็น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 168 

ผู้นิ่ง ไม่ชอบแก , แม่เจ้ารูปใด แม่เจ้ารูปนั้นพึงพูด. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ... 

ภิกษุณีมีชื่อนี้ อันสงฆ์สวดสมนุภาสแล้ว เพื่อให้สละวัตถุนั้น ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้. 

[๒๘๐] จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองครั้ง ต้องอาบัติทุกกฏสองตัว 
จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๒๘๑] กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ไม่สละ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ไม่สละ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ไม่สละ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ติกะทุกกฏ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม , เป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๒๘๒] ไม , ถูกสวดสมนุภาส ๑ สละได้ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 
ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ. 


ตุ'วัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๗ 
เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๒๘๓] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไม , มีพวกเกวียนเป็นเพื่อน พากันเที่ยว 
จาริกไปในสถานที่ซึ่งรู้ภันอยู่ว่ามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า ณ ภายในรัฐ เหล่านักเลงพากันประทุษร้าย. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย ... ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
จึงได้ไม่มีพวกเกวียนเป็นเพื่อน เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซึ่งรู้กันอยู่ว่ารังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า ณ 
ภายในรัฐเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทังหลายว่า ดูกรภิกษุทังหลาย ข่าวว่าภิกษุณีทังหลายไม่มี 
พวกเกวียนเป็นเพื่อน เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซึ่งรักันอย่ว่ามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า ณ ภายในรัช 



จริงหรือ?. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้ไม่มีพวก 
เกวียนเป็นเพื่อน เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซึ่งรู้กันอยู่ว่ามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า ณ ภายในรัฐเล่า 
การกระทำของพวกนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๙๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่มีพวกเกวียนเป็นเพื่อน เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซึ่งรู้ 
กันอยู่ว่ามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า ณ ภายในรัฐ เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๘๔] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 169 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า ณ ภายในรัฐ คือ ในบ้านเมืองของพระเจ้าแผ่นดินที่ตนอยู่ 
ที่ชื่อว่า มีรังเกียจ คือ มีสถานที่พวกโจรซ่องสุม บริโภค ยืน นั่ง นอน ปรากฏอยู่ 
ในหนทางนั้น. 

ที่ชื่อว่า มีภัยเฉพาะหน้า คือ มีคนถูกพวกโจรฆ่า ปล้น ทุบตี ปรากฏอยู่ในหนทางนั้น. 
ที่ชื่อว่า ไม่มีพวกเกวียนเป็นเพื่อน คือ เว้นพวกเกวียน. 

บทว่า เที่ยวจาริกไป คือ ในหมู่บ้าน กำหนดระยะชั่วไก่บินตก ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 
ทุกๆ ระยะบ้าน ในป่าที่ไม่มีบ้าน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ทุกๆ ระยะกึ่งโยชน์. 

อนาปัตติวาร 

[๒๘๕] ไปกับพวกเกวียน ๑ ไปในสถานที่ปลอดภัย คือ ไม่มีภัยเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ๑ 
มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 170 

ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๘ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๒๘๖] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไม , มีพวกเกวียนเป็นเพื่อนพากันเที่ยว 
จาริกไปในสถานที่ซึ่งรู้กันอยู่ว่ามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า ภายนอกรัฐ ลูกพวกนักเลงประทุษร้าย. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพวกภิกษุณีจึง 
ไม่มีพวกเกวียนเป็นเพื่อน เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซึ่งรู้กันอยู่ว่ามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า ภายนอก 
รัฐเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีไม่มี 
พวกเกวียนเป็นเพื่อน เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซึ่งรู้กันอยู่ว่ามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า ภายนอกรัฐ 
จริงหรือ?. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้ไม่มีพวก 
เกวียนเป็นเพื่อน เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซึ่งรู้กันอยู่ว่ามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า ภายนอกรัฐเล่า 
การกระทำของพวกนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๙๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่มีพวกเกวียนเป็นเพื่อน เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซึ่งรู้ 
กันอยู่ว่ามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหน้า ภายนอกรัฐ เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๘๗] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 171 

บทว่า ภายนอกรัฐ คือ ในบ้านเมืองของพระเจ้าแผ่นดินอื่น นอกรัฐที่ตนอยู่. 

ที่ชื่อว่า มีรังเกียจ คือ มีสถานที่พวกโจรซ่องสุม บริโภค ยืน นั่ง นอน ปรากฏอยู่ 
ในหนทางนั้น. 

ที่ชื่อว่า มีภัยเฉพาะหน้า คือ มีคนถูกพวกโจรฆ่า ปล้น ทุบตี ปรากฏอยู่ในหนทางนั้น. 
ที่ชื่อว่า ไม่มีพวกเกวียนเป็นเพื่อน คือ เว้นพวกเกวียน. 

บทว่า เที่ยวจาริกไป คือ ในหมู่บ้าน กำหนดระยะชั่วไก่บินตก ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 
ทุกๆ ระยะบ้าน ในป่าที่ไม่มีบ้าน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ทุกๆ ระยะกึ่งโยชน์. 

อนาปัตติวาร 

[๒๘๘] ไปกับพวกเกวียน ๑ ไปในสถานที่ปลอดภัย คือไม่มีภัยเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ๑ 
มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 172 

ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๙ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๒๘๙] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็น 
สถานที่พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพากันเที่ยวจาริก 
ไปในภายในพรรษา. คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้เที่ยว 
จาริกไปในภายในพรรษาเหยียบยํ่าหญ้าเขียวสด เบียดเบียนอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งมีชีวะ ทำสัตว์ 
เล็กๆ เป็นจำนวนมาก ให้ประสพการประหาร. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดา ที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้เที่ยวจาริกไปในภายในพรรษาเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีเที่ยว 
จาริกไปในภายในพรรษา จริงหรือ?. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสักขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้เที่ยวจาริก 
ไปในภายในพรรษาเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อม 
ใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังน¬ 
พระบัญญัติ 

๙๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด เที่ยวจาริกไปในภายในพรรษา เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๙๐] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า ในภายในพรรษา คือ ไม , อยู่ตลอดไตรมาสต้น หรือไตรมาสหลัง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 173 

บทว่า เที่ยวจาริกไป คือ ในหมู่บ้าน กำหนดระยะชั่วไก่บินตก ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 
ทุกๆ ระยะบ้าน ในป่าไม่มีบ้าน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ทุกๆ ระยะกึ่งโยชน์. 

อนาปัตติวาร 

[๒๙๑] ไปด้วยสัตตาหกรณียะ ๑ ถูกใครๆ รบกวนจึงไป ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ 
อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 174 

ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๒๙๒] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็น 
สถานที่พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอยู่ในพระ 
นครราชคฤห์นั้นนั่นแหละ ตลอดฤดูฝน ตลอดฤดูหนาว ตลอดฤดูร้อน คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า ทิศทั้งหลายกับแคบเป็นดุจมืดมนแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ทิศทั้งหลายย่อมไม่ 
ปรากฏแก่ภิกษุณีเหล่านี้ ดังนี้. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึงเล่าเรื่องนั้นแก่ภิกษุ 
ทั้งหลายๆ ได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงบัญญัติสิกขาบท 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงกระทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ 
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุณีทั้งหลาย อาศัย 
อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ ... เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระ 
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๙๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด อยู่จำตลอดฤดูฝนแล้ว ไม , หลีกไปสู่จาริก โดยที่สุด 
แม้สิ้นหนทาง ๕-๖ โยชน์ เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๙๓] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ ... นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 175 

ที่ชื่อว่า อยู่จำตลอดฤดูฝนแล้ว คือ อยู่จำตลอดฤดูฝนสามเดือนต้นหรือสามเดือนหลัง 
แล้ว พอทอดธุระว่าจักไม , หลีกไปสู่จาริก สิ้นหนทางอย่างตํ่า ๕-๖ โยชน์ ดังนี้เท่านั้น ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๒๙๔] ในเมื่ออันตรายมี ๑ แสวงหาภิกษุณีเป็นเพื่อนแล้วไม , ได้ ๑ อาพาธ ๑ มีอัน 
ตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ. 

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๕ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 176 

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๖ 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๑ 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๒๙๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ในพระราชอุทยานของพระเจ้าปเสนทิโกศลมีลาย 
ภาพสวยงามซึ่งจิตกรเขียนไว้ในห้องภาพ คนเป็นอันมากพากันไปดูห้องภาพ แม้ภิกษุณีเหล่า 
ฉัพพัคคีย์ก็ได้ไปลูห้องภาพ ชาวม้าน พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพวกภิกษุณีจึง 
ได้ไปลูห้องภาพ เหมือนสตรีชาวม้านผู้บริโภคกามเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินชาวม้านพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้ 
มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีเหล่าฉัพพัคคีย์จึงได้ไปลูห้องภาพเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีเหล่า 
ฉัพพัคคีย์ 1 ใปลูห้องภาพ จริงหรือ?. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีเหล่าฉัพพัคคีย์จึงได้ 
ไปลูห้องภาพเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๙๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไปลูโรงละครหลวงก็ดี อาคารประกวดภาพก็ดี สถาน 
ที่หย่อนใจก็ดี อุทยานก็ดี สระโบกขรณีก็ดี เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๙๖] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 177 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า โรงละครหลวง ได้แก่ สถานที่เขาสร้างขึ้นไว้ถวายพระราชาเพื่อให้ทรงเพลิดเพลิน 
เพื่อทรงพระสำราญ. 

ที่ชื่อว่า อาคารประกวดภาพ ได้แก่ สถานที่เขาสร้างขึ้นไว้ เพื่อให้คนทั้งหลายชมเล่น 
เพื่อความรื่นเริง. 

ที่ชื่อว่า สถานที่หย่อนใจ ได้แก่ สถานที่เขาสร้างขึ้นไว้เพื่อให้คนทั้งหลายเล่น เพื่อ 
หย่อนอารมณ์. 

ที่ชื่อว่า อุทยาน ได้แก่ อุทยานที่เขาขัดไว้เพื่อให้คนทั้งหลายเล่นกีฬา เพื่อพักผ่อน. 

ที่ชื่อว่า สระโบกขรณี ได้แก่ ชลาสัยที่เขาขุดไว้เพื่อให้คนทั้งหลายเล่นกีฬา เพื่อรื่นเริง. 

ไปดู ต้องอาบัติทุกกฏ ยืนอยู่สถานที่ใดมองเห็น ต้องอาบัติปาจิตตีย์ พ้นสายตาไปแล้ว 
กลับมามองดูอีก ต้องอาบัติปาจิตตีย์ไปลูอย่างหนึ่งๆ ต้องอาบัติทุกกฏ ยืนลูอยู่ในสถานที่ใด 
มองเห็น พ้นสายตาไปแล้วกลับมามองดูอีก ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๒๙๗] ยืนอยู่ในอารามมองเห็น ๑ เดินไปหรือเดินมาแลเห็น ๑ มีกิจธุระเดินไปพบเข้า ๑ 
มีอันตราย ๑ วิกลจริต อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 178 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๒ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๒๙๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถ- 
าาณฑิกคหบดี. เขตนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายนั่งนอนบนตั่งบ้าง บนแคร่บ้าง คนทั้งหลาย 
เที่ยวชมวิหารพบเห็นแล้ว พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้ใช้ตั่งบ้าง 
แคร่บ้าง เหมือนสตรีคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้ใช้ตั่งบ้าง แคร่บ้าง เล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีใช้ตั่งบ้าง 
แคร่บ้าง จริงหรือ?. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้ใช้ตั่งบ้าง 
แคร่บ้างเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๙๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใช้'ตั่งก็ดี แคร่ก็ดี เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๙๙] บทว่า อนึ่ง -.. ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ตั่ง ได้แก่ ตั่งชนิดที่เรียกกันว่าเกินประมาณ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 179 

ที่ชื่อว่า แคร่ ได้แก่ แคร่ที่เขาถักด้วยเครือเถาหญ้านางที่ตนหามาเอง. 

บทว่า ใช้ คือ นั่งก็ดี นอนก็ดี บนตั่งหรือแคร่นั้น ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๓๐๐] ใช้ตั่งที่ตัดเท้าแล้ว ๑ ใช้แคร่ที่ทำลายเครือเถาหญ้านางแล้ว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิ 
ภัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 180 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๓ 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๓๐๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันอารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์พากันกรอด้าย. คนทั้งหลายเที่ยวชม 
วิหารพบเห็นแล้ว พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้กรอด้วยกัน 
เหมือนสตรีชาวบ้านผู้บริโภคกามเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่. บรรดาที่เป็นผู้มักห้อย -.. 
ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้กรอด้ายกันเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
พากันกรอด้วย จริงหรือ?. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้กรอด้าย 
กัน การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๙๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด กรอด้าย เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๐๒] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 181 

ที่ชื่อว่า ด้าย ได้แก่ ด้าย ๖ ชนิด คือ ด้ายทำด้วยเปลือกไม้ ทำด้วยเไาย ทำด้วยไหม 
ทำด้วยขนสัตว์ ทำด้วยป่าน ทำด้วยสัมภาระเจือกัน. 

บทว่า กรอ คือ กรอเอง เป็นทุกกฏในประโยค ม้วนไปๆ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาป้ตติวาร 

[๓๐๓] กรอด้ายที่เขากรอไว้แล้ว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 
จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 182 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๔ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๓๐๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายช่วยทำงานของชาวบ้าน บรรดาภิกษุณี 
ที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ช่วยทำงานของ 
ชาวบ้านเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีช่วย 
ทำงานของชาวบ้าน จริงหรือ?. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน ภิกษุณีจึงได้ช่วยทำงานของ 
ชาวบ้านเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๙๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ทำงานช่วยเหลือสำหรับคฤหัสถ์เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๐๕] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า งานช่วยเหลือสำหรับคฤหัสถ์ คือ ต้มยาคูก็ดี หุงข้าวก็ดี ทำ 1 ของเคี้ยวก็ดี 
หรือ 1 ซักผ้าสาฎกก็ดี ผ้าโพกก็ดี ของชาวบ้าน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 183 


อนาปัตติวาร 

[๓๐๖] ต้มยาคูถวายสงฆ์ ๑ หุงข้าวถวายสงฆ์ ๑ ในการบูชาเจดีย์ 6 
ก็ดี ทำ 1 ของเคี้ยวก็ดี ซักผ้าสาฎกก็ดี ผ้าโพกก็ดี ให้แก , ไวยาวัจกรของตน 
อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ. 


1 ต้มยาคูก็ดี หุงข้าว 
๑ วิกลจริต ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 184 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๕ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๓๐๗] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุณีกุลลนันทา แล้วได้ 
กล่าวขอร้องว่า ขอเชิญแม่เจ้า โปรดไปช่วยระงับอธิกรณ์นี้. เธอรับคำได้ว่า แล้วไม่ช่วยระงับ 
ไม่ขวนขวายเพื่อระงับ จึงภิกษุณีรูปนั้นได้เล่าเรื่องนั้นแก , ภิกษุณีทั้งหลาย. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า แม่เจ้ากุลลนันทา อัน 
ภิกษุณีกล่าวขอร้องว่า ขอเชิญแม่เจ้าได้โปรดช่วยระงับอธิกรณ์นี้ดังนี้รับคำว่าได้ แล้วไฉนจึงไม่ช่วย 
ระงับ ไม , ขวนขวายเพื่อจะระงับเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
รับปากคำภิกษุณีรูปหนึ่งว่าจะช่วยระงับอธิกรณ์ แล้วไม่ช่วยระงับ ไม่ขวนขวายเพื่อจะระงับ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีกุลลนันทา อันภิกษุณีรูปหนึ่ง 
กล่าวขอร้องว่า ขอเชิญแม่เจ้าช่วยระงับอธิกรณ์นี้รับปากคำเขาแล้ว ไฉนจึงไม่ระงับ ไม่ขวนขวาย 
เพื่อจะระงับ การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๐๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด ผู้อันภิกษุณีกล่าวอยู่ว่า มาเถิดแม่เจ้า จงช่วยระงับอธิกรณ์ 
นี้รับคำว่าดีละแล้ว นางไม่มีอันตรายในภายหลัง ไม่ระงับ ไม่ทำการขวนขวายเพื่อระงับ 
เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๐๘] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 185 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า อันภิกษุณี คือ อันภิกษุณีรูปอื่น. 

ที่ชื่อว่า อธิกรณ์ ได้แก่ อธิกรณ์ ๔ คือ วิวาทาธิกรฟ้ อนุวาทาธิกรฟ้ อาปัตตาธิกรฟ้ 
กิจจาธิกรฟ้. 

คำว่า มาเถิดแม่เจ้า จงช่วยระงับอธิกรณ์นี้ความว่า ขอเชิญแม่เจ้า โปรดตัดสิน 
อธิกรณ์นี้. 

คำว่า นางไม่มีอันตรายในภายหลัง คือ ในเมื่อเหตุขัดขวางไม่มี. 

บทว่า ไม , ระงับ คือ ไม , ระงับด้วยตนเอง. 

บทว่า ไม , ทำการขวนขวายเพื่อระงับ คือไม่ใช้ผู้อื่น. 

พอทอดธุระว่าจักไม , ระงับละ ชักไม่ทำการขวนขวายเพื่อระงับละ ดังนี้ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๓๐๙] อธิกรณ์ของอุปสิ'มบัน ภิกษุณีสำคัญว่า ของอุปสัมบัน ไม่ระงับ ไม่ทำการ 
ขวนขวายเพื่อระงับ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อธิกรณ์ของอุปสัมบัน ภิกษุณีมีความสงสัย ไม , ระงับ ไม , ทำการขวนขวายเพื่อระงับ ต้อง 
อาบัติปาจิตตีย์. 

อธิกรณ์ของอุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่า ของอนุปสัมบัน ไม่ระงับ ไม่ทำการขวนขวาย 
เพื่อระงับ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

จตุกกะทุกกฏ 

อธิกรณ์ของอนุปสัมบัน ภิกษุณีไม่ระงับ ไม่ทำการขวนขวายเพื่อระงับ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อธิกรณ์ของอนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าของอุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อธิกรณ์ของอนุปสัมบัน ภิกษุณีมีความสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อธิกรณ์ของอนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๓๑๐] ในเมื่ออันตรายมี ๑ แสวงหาแล้วไม , ได้ ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดข้อง ๑ วิกลจริต ๑ 
อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 186 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๖ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๓๑๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทาให้ของเคี้ยวของบริโภค 
แก , พวกครูฟ้อนรำห้าง แก่พวกฟ้อนรำห้าง แก่พวกโดดไม้สูงห้าง แก่พวกจำอวดห้าง แก่พวก 
เล่นกลองห้าง ด้วยมือของตน พร้อมกับสั่งว่า ท่านทั้งหลายจงกล่าวสรรเสริญข้าพเจ้าในที่ชุมชน 
พวกครูฟ้อนรำก็ดี พวกฟ้อนรำก็ดี พวกโดดไม้สูงก็ดี พวกจำอวดก็ดี พวกเล่นกลองก็ดี ต่างก็ 
กล่าวสรรเสริญภิกษุณีกุลลนันทาในที่ชุมชนว่า แม่เจ้ากุลลนันทาเป็นพหูสูต เป็นคนช่างพูด เป็น 
ผู้องอาจ สามารถเจรจาถ้อยคำมีหลักฐาน ท่านทั้งหลายจงถวายแก่แม่เจ้า จงทำแก่แม่เจ้า ดังนี้. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทา 
จึงได้ให้ของเคี้ยวของบริโภคแก่ชาวห้านด้วยมือของตนเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
ให้ของเคี้ยวของบริโภคแก , ชาวห้านด้วยมือของตนเอง จริงหรือ?. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทา จึงได้ให้ 
ของเคี้ยวของบริโภคแก่ชาวบ้านด้วยมือของตนเองเล่า การกระทำของนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความ 
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๐๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด ให้ของเคี้ยวหรือของบริโภคแก่ชาวห้านก็ดี แก่ปริพาชกก็ดี 
แก่ปริพาชิกาก็ดี ด้วยมือของตนเอง เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๑๒] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 187 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ชาวบ้าน ได้แก่ บุคคลผู้ครองเรือนผู้ใดผู้หนึ่ง. 

ที่ชื่อว่า ปริพาชก ได้แก่ บุรุษผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้บวชเป็นปริพาชก เว้นภิกษุ และสามเณร. 
ที่ชื่อว่า ปริพาชิกา ได้แก่ สตรีผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้บวชเป็นปริพาชิกา เว้นภิกษุณี สิกขมานา 
และสามเณรี. 

ที่ชื่อว่า ของเคี้ยว ได้แก่ ของเคี้ยว เว้นโภชนะ ๕ นาและไม้ชำระฟ้น นอกนั้นชื่อว่า 
ของเคี้ยว. 

ที่ชื่อว่า ของบริโภค ได้แก่ โภชนะ ๕ คือข้าวสุก ขนมสด ขนมแห้ง ปลา เนื้อ. 

บทว่า ให้ คือ ให้ด้วยกายก็ดี ด้วยของเนื่องด้วยกายก็ดี ด้วยโยนให้ก็ดี ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์ ให้นี้า ไม้ชำระฟิน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๓๑๓] ใช้ผู้อื่นให้ ๑ มิได้ให้ ๑ วางให้ ๑ ให้ของลูบไล้ภายนอก ๑ วิกลจริต ๑ อาทิ 
กัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 188 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๗ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๓๑๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทาใช้ผ้าอาศัยคนเดียว ไม่ยอมสละ. 
ภิกษุณีเหล่าอื่นที่มีประจำเดือนย่อมไม , ได้ใช้. บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทาจึงได้ใช้ผ้าอาศัยไม่ยอมสละเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
ใช้ผ้าอาศัยไม่ยอมสละ จริงหรือ?. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาจึงได้ใช้ 
ผ้าอาศัยไม , ยอมสละเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๐๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใช้ผ้าอาศัยไม , ละ เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๑๕] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ผ้าอาศัย ได้แก่ ด้าที่เขาถวายไว้สำหรับให้ภิกษุณีผู้มีประจำเดือนใช้. 

บทว่าใช้...ไม , ละคือใช้๒-๓ราตรีซักในวันที่๔แล้วยังใช้อีกไม , ยอมให้ภิกษุณี 
สิกขมานา หรือสามเณรี ใช้บ้าง ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 189 


บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๓๑๖] ยังไม , ละ ภิกษุณีสำคัญว่ายังไม , ละ ใช้ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ยังไม , ละ ภิกษุณีมีความสงสัยใช้ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ยังไม , ละ ภิกษุณีสำคัญว่าละแล้ว ใช้ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ทุกะทุกกฏ 

ละแล้ว ภิกษุณีสำคัญว่ายังไม , ละ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ละแล้ว ภิกษุณีมีความสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ละแล้ว ภิกษุณีสำคัญว่าละแล้ว ไม , ต้องอาบัติ. 

อนาป้ตติวาร 

[๓๑๗] ละแล้วจึงใช้ ๑ ใช้คราวต่อไป๑ ภิกษุณีพวกอื่นผู้มีประจำเดือนไม่มี ๑ถูกแย่ง 
ชิงผ้าไป ๑ ผ้าหาย ๑ มีเหตุฉุกเฉิน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 190 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๘ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๓๑๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ¬ 
าาฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทาไม่มอบหมายห้องที่อยู่หลีกไปสู่จาริก. 
ต่อมาห้องที่อยู่ของนางลูกไฟไหม้. ภิกษุณีทั้งหลายจึงพากันกล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้าทั้งหลาย พวกเรา 
จงช่วยกันขนสิ่งของออก. 

ภิกษุณีบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่า พวกดิฉันไม่ขน เจ้าข้า เพราะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหายไป 
แม่เจ้าจักทวงเอากะพวกเราจนครบ. 

เมื่อภิกษุณีกุลลนันทากลับมายังห้องที่อยู่นั้นแล้ว ถามภิกษุณีทั้งหลายว่า แม่เจ้าทั้งหลายได้ 
ช่วยขนสิ่งของออกบ้างหรือเปล่า? 

ภิกษุณีทั้งหลายตอบว่า พวกดิฉันไม , ได้ขนออกเลย เจ้าข้า. 

ภิกษุณีกุลลนันทาจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย เมื่อห้องที่อยู่ 
ถูกอัคคีภัย จึงได้ไม , ช่วยกันขนสิ่งของออกเล่า. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทา 
จึงไม่มอบหมายห้องที่อยู่ หลีกไปสู่จาริกเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีกุลลนันทา 
ไม่มอบหมายห้องที่อยู่หลีกไปสู่จาริก จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาจึงได้ไม่ 
มอบหมายห้องที่อยู่หลีกไปสู่จาริกเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน 
ที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 191 


พระบัญญัติ 

๑๐๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม , มอบหมายห้องที่อยู่หลีกไปสู่จาริก เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๑๙] บทว่า อนึ่ง -.. ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ห้องที่อยู่ ได้แก่ อาคารที่เรียกกันว่าห้อง มีบานประตูติด. 

คำว่า ไม่มอบหมาย -.. หลีกไปสู่จาริก นั้น ความว่า ไม , มอบหมายแก่ภิกษุณี สิกขมานา 
หรือสามเณรี เมื่อเดินพ้นเขตห้องที่อยู่ซึ่งมีเครื่องล้อม ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เดินพ้นอุปจารห้องที่อยู่ 
ซึ่งไม่มีเครื่องล้อม ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนีย์ 

ติกะปาจิตตีย์ 

[๓๒๐] มิได้มอบหมาย ภิกษุณีสำคัญว่ามิได้มอบหมาย หลีกไป ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

มิได้มอบหมาย ภิกษุณีมีความสงสัย หลีกไป ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

มิได้มอบหมาย ภิกษุณีสำคัญว่ามอบหมายแล้ว หลีกไป ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ติกะทุกกฎ 

ห้องที่อยู่มิได้ติดบานประตู ภิกษุณีมิได้มอบหมาย หลีกไป ต้องอาบัติทุกกฎ. 

ห้องที่อยู่ซึ่งมิได้ติดบานประตู ภิกษุณีมอบหมายแล้ว สำคัญว่ามิได้มอบหมาย ต้องอาบัติ 
ทุกกฎ. 

ห้องที่อยู่ซึ่งมิได้ติดบานประตู ภิกษุณีมอบหมายแล้ว มีความสงสัย ต้องอาบัติทุกกฎ. 

ห้องที่อยู่ซึ่งมิได้ติดบานประตู ภิกษุณีมอบหมายแล้ว สำคัญว่า มอบหมายแล้ว ไม่ต้อง 
อาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๓๒๑] มอบหมายแล้วหลีกไป ๑ หลีกไปในเมื่อมีอันตราย ๑ แสวงหาแล้วไม , ได้ ๑ 
อาพาธ ๑ มีเหตุขัดข้อง ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 192 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๙ 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๓๒๒] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์พากันเรียนติรัจฉานวิชา. คนทั้งหลาย 
พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงเรียนติรัจฉานวิชา เหมือนสตรี 
คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลาย ได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักห้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้เรียนติรัจฉานวิชาเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
พากันเรียนติรัจฉานวิชา จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้พากัน 
เรียนติรัจฉานวิชาเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๐๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด เรียนติรัจฉานวิชา เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๒๓] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 193 

ที่ชื่อว่า ติรัจฉานวิชา ได้แก่ ศิลปวิทยาการนอกพระศาสนาชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่ 
กอปรด้วยประโยชน์. 

บทว่า เรียน คือ เรียนโดยบท ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ทุกๆ บท เรียนโดยอักขระ ต้อง 
อาบัติปาจิตตีย์ ทุกๆ ตัวอักขระ. 

อนาปัตติวาร 

[๓๒๔] เรียนหนังสือ ๑ เรียนวิชาท่องจำ ๑ เรียนวิชาป้องกันเพื่อประสงค์คุ้มครองตัว ๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 194 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๓๒๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
าาณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์พากันสอนติรัจฉานวิชา. คนทั้ง 
หลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้สอนติรัจฉานวิชา เหมือน 
เหล่าสตรีคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า? 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 
ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้สอนติรัจฉานวิชาเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
สอนติรัจฉานวิชา จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้พากัน 
สอนติรัจฉานวิชาเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๐๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด สอนติรัจฉานวิชา เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๒๖] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 195 

ที่ชื่อว่า ติรัจฉานวิชา ได้แก่ ศิลปวิทยาการนอกพระศาสนาชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่ 
กอปรด้วยประโยชน์. 

บทว่า สอน ความว่า สอนโดยบท ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ทุกๆ บท สอนโดยอักขระ 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ทุกๆ ตัวอักขระ. 

อนาปัตติวาร 

[๓๒๗] สอนหนังสือ ๑ สอนวิชาท่องจำ ๑ สอนวิชาป้องกันเพื่อประสงค์คุ้มครองตัว ๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ. 

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๕ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 196 

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๖ 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๑ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๓๒๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
าาณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีหลายรูปมีจีวรผืนเดียว กำลังทำจีวรกรรมกัน 
อยู่ในอาวาสใกล้หมู , บ้านแห่งหนึ่ง พวกภิกษุณีไม่บอกก่อนเข้าสู่อาราม แล้วพากันเข้าไปหาภิกษุ 
เหล่านั้น ภิกษุทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ไม่บอก 
กล่าวก่อนเข้าไปสู่อารามเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พวกภิกษุณีไม่บอก 
กล่าวก่อนเข้าไปสู่อาราม จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้ไม่บอก 
กล่าวก่อนเข้าไปสู่อารามเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ 
ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๐๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่บอกกล่าวก่อน เข้าสู่อารามเป็นปาจิตตีย์. 

ก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ด้วยประ 
การฉะนี้ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๓๒๙] ต่อจากสมัยนั้นแล ภิกษุเหล่านั้นหลีกไปแล้วจากอาวาสนั้น. พวกภิกษุณีทราบ 
ว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายหลีกไปแล้ว จึงไม่มาสู่อาราม ครั้นภิกษุเหล่านั้นกลับมายังอาวาสนั้นดั่งเติม. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 197 

ภิกษุณีทั้งหลายทราบว่า พวกพระคุณเจ้ากลับมาแล้วจึงบอกกล่าวก่อนเข้าสู่อาราม เข้าไปหาภิกษุ 
เหล่านั้น กราบไหว้แล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

ภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวคำนี้กะภิกษุณีเหล่านั้นว่า น้องหญิงทั้งหลาย เหตุไฉนพวกเธอจึงไม , 
กวาดอาราม ไม่จัดนั้าฉัน นั้าใช้ไว้เล่า. 

ภิกษุณีเหล่านั้นชี้แจงว่าเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เจ้าข้า ว่าภิกษุณี 
ไม่บอกกล่าวก่อน ไม่พึงเข้าสู่อาราม ฉะนั้น พวกดิฉันจึงไม , ได้มา. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตให้บอกกล่าวภิกษุที่มีอยู่ก่อนเข้าสู่อาราม. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระอนุบัญญัติ ๑ 

๑๐๖. ๑. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม , บอกกล่าวภิกษุที่มีอยู่ก่อน เข้าสู่อาราม เป็น 
ปาจิตตีย์. 

ก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ด้วยประ 
การฉะนี้. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

[๓๓๐] ต่อจากสมัยนั้นแล ภิกษุเหล่านั้นหลีกไปจากอาวาสนั้น แล้วกลับไปสู่อาวาสนั้น 
ตามเติม. ภิกษุณีทั้งหลายเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้าหลีกไปแล้ว จึงไม่บอกกล่าว เข้าสู่อาราม แล้วได้ 
มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่า ภิกษุณีไม่บอกกล่าวภิกษุที่มีอยู่ ไม่ 
พึงเข้าไปสู่อาราม ก็พวกเรามิได้บอกกล่าวภิกษุที่มีอยู่ ได้พากันเข้ามาสู่อาราม พวกเราต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์แล้วกระมังหนอ ดังนี้แล้วได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคทรง 
บัญญัติอนุบัญญัติ ๒ ว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระอนุบัญญัติ ๒ 

๑๐๖. ๑. ข. อนึ่ง ภิกษุณีใด รู้อยู่ไม่บอกกล่าว เข้าไปสู่อารามที่มีภิกษุ เป็นปาจิตตีย์. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๓๑] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 198 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า รู้อยู่ คือรู้เอง หรือคนอื่นบอกแก , นาง หรือภิกษุเหล่านั้นบอก. 

อารามที่ชื่อว่า มีภิกษุ คือ มีภิกษุอยู่แม้ที่ใต้ต้นไม้. 

บทว่า ไม , บอกกล่าวเข้าไปสู่อาราม คือ ไม่บอกกล่าวภิกษุสามเณรหรือคนวัด ก้าวล่วง 
เขตอารามที่มีเครื่องล้อม ต้องอาบัติปาจิตตีย์ อารามที่ไม่มีเครื่องล้อม เมื่อก้าวลงสู่อุปจาร ต้อง 
อาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนีย์ 

[๓๓๒] อารามภิกษุ ภิกษุณีสำคัญว่ามีภิกษุ ไม่บอกกล่าวภิกษุที่มีอยู่ เข้าไปสู่อาราม 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อารามมีภิกษุ ภิกษุณีสงสัย ไม่บอกกล่าวภิกษุที่มีอยู่ เข้าไปสู่อาราม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อารามมีภิกษุ ภิกษุณีสำคัญว่าไม่มีภิกษุ ไม่บอกกล่าวภิกษุที่มีอยู่ เข้าไปสู่อาราม ไม่ต้อง 
อาบัติ. 

อารามไม , มีภิกษุ ภิกษุณีสำคัญว่ามีภิกษุ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อารามไม , มีภิกษุ ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อารามไม , มีภิกษุ ภิกษุณีสำคัญว่าไม , มีภิกษุ ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๓๓๓] ภิกษุมีอยู่ บอกกล่าวแล้วเข้าไป ๑ ภิกษุไม่มี ไม่บอกกล่าวเข้าไป ๑ เดินมอง 
ดูศีรษะภิกษุณีผู้เข้าไปก่อน ๑ ไป ณ สถานที่มีพวกภิกษุณีประชุมกัน ๑ หนทางมีผ่านไปทาง 
อาราม ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิคัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 199 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๒ 

เรื่องพระกัปปิตกะเถระ 

[๓๓๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน 
เขตพระนครเวสาลี. ครั้งนั้น ท่านพระกัปปิตกะอุปัชฌายะของท่านพระอุบาลียับยั้งอยู่ในสุสาน 
ประเทศ ครั้งนั้น มีภิกษุณีรูปหนึ่งผู้แก่กว่าพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์ถึงมรณภาพลง. ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
ช่วยกันนำศพออกไปเผาแล้วก่อสถูปไว้ใกล้ๆ ที่อยู่ของท่านพระกัปปิตกะ แล้วพากันไปร้องไห้ 
ณ สถูปนั้น. จึงท่านพระกัปปิตกะรำคาญเสียงร้องไห้นั้น แล้วได้ท่าลายสถูปนั้นพังกระจาย. ภิกษุณี 
ฉัพพัคคีย์ปรึกษากันเป็นความลับว่า พระกัปปิตกะนี้ทำลายสถูปแม่เจ้าของพวกเรา มาพวกเรามา 
ช่วยกันฆ่าท่านเสียเถิด. ภิกษุณีรูปหนึ่งได้แจ้งข้อปรึกษากันนั้นแก่ท่านพระอุบาลี พระอุบาลี ได้ 
กราบเรียนเรื่องนั้นให้ท่านพระกัปปิตกะทราบ ท่านพระกัปปิตกะได้ออกจากวิหารไปหลบซ่อนอยู่. 

ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ได้เดินผ่านเข้าไปทางวิหารของท่านพระกัปปิตกะแล้วช่วยกันขน 
ก้อนหินและก้อนดินทับถมวิหารของท่าน แล้วหลีกไปด้วยเข้าใจว่า ท่านถึงมรณภาพแล้ว ครั้น 
ราตรีนั้นผ่านไป ท่านครองอันตรวาสกแล้ว ถือบาตรจีวรเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีแต่เช้า. 

ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ได้เห็นท่านยังเดินเที่ยวบิณฑบาตอยู่ ครั้นแล้วได้พูดกันอย่างนี้ว่า พระกัปปิตกะนี้ 
ยังมีชีวิตอยู่ ใครหนอนำเอาความลับของเราไปบอก ครั้นได้ทราบข่าวว่าพระคุณเจ้าอุบาลีนำไป จึง 
พากันด่าท่านพระอุบาลีว่า ท่านนี้เป็นคนสำหรับคอยรับใช้เมื่อเวลาอาบนั้า เป็นคนคอยชำระของ 
เปรอะเปือน เป็นคนมีสกุลตํ่า ไฉนจึงได้ลอบนำความลับของเราไปเที่ยวบอกเขาเล่า. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย ... ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณี 
ฉัพพัคคีย์จึงได้ด่าพระคุณเจ้าอุบาลีเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พวกภิกษุณี 
ฉัพพัคคีย์พากันด่าภิกษุอุบาลี จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีเหล่าฉัพพัคคีย์จึงได้ 
ด่าภิกษุอุบาลีเล่า การกระทำของพวกนางนั้น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 200 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๐๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ด่าก็ดี กล่าวขู่ก็ดี ซึ่งภิกษุ เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องพระกัปปิตกะเถระ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๓๕] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า ภิกษุ ได้แก่อุปสิ'มบัน. 

บทว่า ด่าก็ดี คือ ด่าด้วยวัตถุสำหรับด่าทั้ง ๑๐ อย่าง หรือด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งในทั้ง 
๑๐ นั้น ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทว่า กล่าวขู่ก็ดี คือ แสดงเรื่องหรืออาการที่น่ากลัว ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนึย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๓๓๖] อุปสิ'มบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอุปสัมบัน ด่าก็ดี กล่าวขู่ก็ดี ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ด่าก็ดี กล่าวขู่ก็ดี ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอนุปสัมบัน ด่าก็ดี กล่าวขู่ก็ดี ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

จตุกกะทุกกฏ 

ด่าก็ดี กล่าวขู่ก็ดี ซึ่งอนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนุปสัมบัน ภิกษุณีสำคัญว่าอนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๓๓๗] มุ่งอรรถ ๑ มุ่งธรรม ๑ มุ่งสั่งสอน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้อง 
อาบัติแล. 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 201 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๓ 

เรื่องภิกษุณีชัณฑกาลี 

[๓๓๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ¬ 
าาฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีชัณฑกาลีเป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อความ 
ทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เมื่อภิกษุณีสงฆ์ทำกรรมแก่นาง 
ภิกษุณีกุลลนันทาค้าน. 

[๓๓๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีกุลลนันทาได้ไปสู่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ด้วยกรณียะบางอย่าง. 
ครั้นภิกษุณีสงฆ์ทราบว่า ภิกษุณีกุลลนันทาหลีกไปแล้ว จึงยกวัตรภิกษุณีชัฌฑกาลี ในเพราะไม่ 
เห็นอาบัติ. ภิกษุณีกุลลนันทาเสร็จกรณียกิจในหมู่บ้านนั้นแล้ว กลับมาสู่นครสาวัตถีดังเติม. เมื่อ 
นางมาถึง ภิกษุณีจัณฑกาลีไม่ปูอาสนะรับ ไม่จัดตั้งนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า ไม่ 
ลุกไปรับบาตรจีวร ไม , ไต , ถามด้วยนั้าฉัน ภิกษุณีกุลลนันทาได้กล่าวคำนี้กะภิกษุณีจัฌฑกาลีว่า ทำไม 
เมื่อฉันมาถึง เธอจึงไม่ปูอาสนะรับ ไม่จัดตั้งนี้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า ไม , ลุกมา 
รับบาตรจีวร ไม , ไต , ถามด้วยนี้าฉัน. 

ภิกษุณีจัณฑกาลีตอบว่า การที่เป็นตั่งนี้นั้น เพราะดิฉันเป็นตั่งสตรีผู้ไร้ที่พึ่ง เจ้าข้า. 

ภิกษุณีกุลลนันทาซักว่า เพราะเหตุไร เธอจึงเป็นตั่งสตรีผู้ไร้ที่พึ่งเล่า? 

ภิกษุณีจัณฑกาลีแถลง-ว่า เพราะภิกษุณีเหล่านี้ยกวัตรดิฉันในเพราะไม , เห็นอาบัติ ด้วยเข้า 
ใจว่านางผู้นี้ไร้ที่พึ่ง ไม , สัจะมีชื่อเสียง ไม่มีใครซึ่งจะเป็นผู้ยำเกรงนางผู้นี้. 

ภิกษุณีกุลลนันทาขึงเคียดกล่าวติคณะว่า ภิกษุณีเหล่านี้เขลา ภิกษุณีเหล่านี้ไม่ฉลาด 
ภิกษุณีเหล่านี้ไม , รู้จักกรรม โทษอันสมควรแก , กรรม กรรมวิบัติหรือกรรมสมบัติ. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทา 
จึงได้ขึ้งเคียดกล่าวติคณะเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีกุลลนันทา 
ขึ้งเคียดกล่าวติคณะ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสักขาบท 

พระผ้มีพระภาคพทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดกรภิกษทั้งหลาย ไฉนภิกษณีถลลนันทาจึงได้ขึ้ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 202 

เคียดกล่าวติคณะเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๐๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ขึ้งเคียดกล่าวติคณะ เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีชัณฑกาลี จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๔๐] บทว่า อนึ่ง -.. ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ขึ้งเคียด ได้แก่ กิริยาที่เขาเรียกกันว่าโกรธ. 

ที่ชื่อว่า คณะ ได้แก่ หมู่ที่เรียกกันว่าภิกษุณีสงฆ์. 

บทว่า กล่าวติ คือ ติโทษว่า ภิกษุณีเหล่านี้เขลา ภิกษุณีเหล่านี้ไม , ฉลาด ภิกษุเหล่านี้ 
ไม , รู้จักกรรม โทษอันสมควรแก่กรรม กรรมวิบัติ หรือกรรมสมบัติ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ กล่าวติ 
ภิกษุณีหลายรูป ภิกษุณีรูปเดียว หรืออนุปสัมบัน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๓๔๑] มุ่งอรรถ ๑ มุ่งธรรม ๑ มุ่งสั่งสอน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้อง 
อาบัติแล. 


อารามวรรค สิกขาบทที ๓ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 203 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๔ 
เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๓๔๒] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พราหมณ์คนหนึ่งได้นิมนต์ภิกษุณีทั้งหลายให้ฉัน. 

ภิกษุณีทั้งหลายฉันเสร็จห้ามภัตแล้ว ไปเยี่ยมตระกูลญาติ บางพวกก็ฉันอีก บางพวกได้นำบิณฑบาตไป. 

เมื่อเสร็จการเลี้ยงภิกษุณีทั้งหลายแล้ว พราหมณ์ได้กล่าวเชื้อเชิญชาวเพื่อนบ้านว่า คุณๆ ทั้ง 
หลาย ข้าพเจ้าเลี้ยงดูภิกษุณีทั้งหลายให้อิ่มหนำแล้ว เชิญมาเถิด ข้าพเจ้าจักเลี้ยงพวกท่านให้อิ่มหนำบ้าง. 

พวกเพื่อนบ้านเหล่านั้นพากันกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านจักเลี้ยงพวกข้าพเจ้าให้อิ่มหนำได้อย่างไร 
แบ้พวกภิกษุณีที่ท่านนิมนต์มาฉันเหล่านั้น ไปถึงเรือนของพวกข้าพเจ้าแล้ว บางพวกก็ฉันอีก บาง 
พวกก็นำบิณฑบาตไป. 

จึงพราหมณ์นั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายฉันอาหารที่เรือนของ 
พวกเราแล้ว จึงได้ไปฉันในที่อื่นอีกเล่า เราไม่มีกำลังพอที่จะถวายให้พอแก่ความต้องการหรือ. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินพราหมณ์นั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายฉันเสร็จห้ามภัตแล้ว จึงได้ฉันในที่อื่นอีกเล่า 
ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีทั้งหลาย 
ฉันเสร็จห้ามภัตแล้ว ยังฉันในที่อื่นอีก จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายฉันเสร็จ 
ห้ามภัตแล้ว จึงได้ฉันในที่อื่นอีกเล่า การกระทำของพวกนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ย้งไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๐๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด อันทายกนิมนต์แล้ว หรือห้ามภัตแล้ว เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี 
ซึ่งของเคี้ยว หรือของฉัน เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 204 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๔๓] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า อันทายกนิมนต์แล้ว คือ นิมนต์ด้วยโภชนะ ๕ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง. 

ที่ชื่อว่า ห้ามภัตแล้ว คือ อาสนะปรากฏ โภชนะปรากฏ ตนอยู่ในหัตถบาส ทายกนำ 
ของเข้าไปถวาย การห้ามปรากฏ. 

ที่ชื่อว่า ของเคี้ยว คือ เว้นโภชนะ ๕ ยาคู ยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีริก นอกนั้น 
ชื่อว่าของเคี้ยว. 

ที่ชื่อว่า ของฉัน ได้แก่โภชนะ ๕ คือ ข้าวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแห้ง ๑ ปลา ๑ เนื้อ ๑ 

รับประเคนไว้ด้วยหมายใจว่าจักเคี้ยว จักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ. ฉัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 
ทุกๆ คำกลืน. 

บทภาชนีย์ 

ติกะปาจิตตีย์ 

[๓๔๔] ทายกนิมนต์แล้ว ภิกษุณีสำคัญว่านิมนต์แล้ว เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยว 
หรือของฉัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ทายกนิมนต์แล้ว ภิกษุณีสงสัย เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยว หรือของฉัน ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

ทายกนิมนต์แล้ว ภิกษุณีสำคัญว่ามิได้นิมนต์ เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยว หรือของฉัน 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ทุกะทุกกฏ 

รับประเคนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีริก ไว้เพื่อประสงค์เป็นอาหาร ต้องอาบัติทุกกฏ. 
ฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คำกลืน. 

อนาปัตติวาร 

[๓๔๕] ทายกไม , ได้นิมนต์ ๑ ไม , ได้ห้ามภัต ๑ ดื่มยาคู ๑ บอกเจ้าของแล้วฉัน ๑ เมื่อ 
เหตุจำเป็นมี ฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีริก ๑ วิกลจริต ๑ อาทิคัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ. 


อารามวรรค สิกขาบทที ๕ 
เรื่องภิกษณีรปหนึ่ง 



[๓๔๖] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตไปในตรอกแห่งหนึ่ง ใน 
พระนครสาวัตถี ผ่านเข้าไปสู่สกุลแห่งหนึ่ง ครั้นแล้วได้นึ่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้. ครั้นเขา 
นิมนต์ภิกษุณีรูปนั้นให้ฉันแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า แม่เจ้า แม้ภิกษุณีรูปอื่นๆ ก็จงมา. 

ทันทีนั้น นางคิดว่า ทำไฉนภิกษุณีรูปอื่นๆ จึงจะไม่มา แล้วได้เข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลาย 
กล่าวคำนี้ว่า แม่เจ้า ณ สถานที่โน้นสุนัขดุ โคเปลี่ยวดุ สถานที่ลื่น ท่านทั้งหลายอย่าได้ไป 
สถานที่นั้นเลย. 

แม้ภิกษุณีอีกรูปหนึ่งก็ได้เที่ยวบิณฑบาตไปในตรอกนั้น เดินผ่านเข้าไปถึงสกุลนั้น ครั้นแล้ว 
นึ่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย. ครั้นคนพวกนั้นนิมนต์ให้นางฉัน แล้วได้กล่าวคำนี้ว่า แม่เจ้า ทำไม 
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไม่ค่อยมา. 

จึงภิกษุณีรูปนั้นได้เล่าเรื่องนั้นแก่เขาเหล่านั้น พวกเขาจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า 
ไฉนภิกษุณีจึงได้หวงตระกูลเล่า... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีหวงตระกูล 
จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงได้หวงตระกูลเล่า 
การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๑๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด เป็นคนตระหนี่ตระกูล เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 205 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๔๗] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณีที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ตระกูล ได้แก่ ตระกูลทั้ง ๔ คือ ตระกูลกษัตริย์ ตระกูลพราหมณ์ ตระกูลแพทย์ 
ตระกูลศูทร. 

บทว่า เป็นคนตระหนี่ตระกูล คือคิดว่า ทำไฉนภิกษุณีทั้งหลายจะไม่พึงมา แล้วกล่าวโทษ 
ของพวกพ้องในสำนักภิกษุณีทั้งหลาย ต้องอาบัติปาจิตตีย์ หรือ กล่าวโทษของภิกษุณีทั้งหลายใน 
สำนักของพวกพ้อง ก็ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๓๔๘] ไม , หวงตระกูล บอกโทษเท่าที่มีอยู่ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้อง 
อาบัติแล. 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 206 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๖ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๓๔๙] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีหลายรูปจำพรรษาอยู่ในอาวาสใกล้หมู่บ้าน 
แล้วได้พากันไปสู่พระนครสาวัตถี. ภิกษุณีทั้งหลายได้รุมกันถามภิกษุณีพวกนั้นว่า แม่เจ้าทั้งหลาย 
จำพรรษาอยู่ ณ ที่ไหน โอวาทการกล่าวสอนได้มีสมบูรณ์แล้วหรือ? 

ภิกษุณีเหล่านั้นตอบว่า แม่เจ้า ในอาวาสที่พวกดิฉันจำพรรษาอยู่นั้นไม , มีภิกษุเลย การ 
กล่าวสอนจักสมบูรณ์ได้จากไหน. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
จึงได้จำพรรษาอยู่ในอาวาสที่ไม่มีภิกษุเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีทั้งหลาย 
จำพรรษาอยู่ในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้จำพรรษา 
อยู่ในอาวาสที่ไม่มีภิกษุเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง 
ไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๑๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด จำพรรษาอยู่ในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๕๐] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 207 

อาวาสที่ชื่อว่า ไม่มีภิกษุ ได้แก่ อาวาสที่ภิกษุณีไม่สามารถจะไปเพื่อรับครุธรรมอันเป็น 
โอวาท หรือเพื่อประสงค์จะถามอุโบสถและปวารณาได้. 

ตั้งใจว่าจักอยู่จำพรรษาแล้วจัดแจงเสนาสนะ จัดตั้งนํ้าฉันนํ้าใช้กวาดบริเวณ ต้อง 
อาบัติทุกกฏ พออรุณขึ้น ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๓๕๑] มีภิกษุที่อยู่จำพรรษา หลีกไป สึก มรณภาพ หรือไปเข้ารีดเดียรถีย์ ๑ มี 
อันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 208 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๗ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๓๕๒] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีหลายรูปจำพรรษาอยู่ในอาวาสใกล้หมู่บ้าน 
แล้วได้พากันไปสู่พระนครสาวัตถี. ภิกษุณีทั้งหลายได้พากันถามภิกษุณีพวกนั้นว่า แม่เจ้าทั้งหลาย 
จำพรรษาอยู่ ณ ที่ไหน ได้ปวารณาต่อภิกษุสงฆ์แล้วหรือ? 

ภิกษุณีเหล่านั้นตอบว่า พวกดิฉันยังมิได้ปวารณาตัวต่อภิกษุสงฆ์ เจ้าข้า. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
อยู่จำพรรษาแล้ว จึงได้ไม่ปวารณาต่อภิกษุสงฆ์เล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีทั้งหลาย 
จำพรรษาแล้วไม่ปวารณาต่อภิกษุสงฆ์ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจำพรรษาแล้วจึงได้ 
ไม่ปวารณาต่อภิกษุสงฆ์เล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง 
ไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังน¬ 
พระบัญญัติ 

๑๑๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด จำพรรษาแล้ว ไม , ปวารณาต่อสงฆ์สองฝ่าย ด้วยสถาน 
๓ คือ ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ยินก็ดี ด้วยรังเกียจก็ดี เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๕๓] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 209 

ที่ชื่อว่า จำพรรษาแล้ว คือ อยู่ตลอดไตรมาสต้น หรือไตรมาสหลัง. 

พอทอดธุระว่า จักไม่ปวารณาต่อสงฆ์สองฝ่าย ด้วยสถาน ๓ คือ ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วย 
ได้ยินก็ดี ด้วยรังเกียจก็ดี ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๓๕๔] ในเมื่ออันตรายมี ๑ แสวงหาแล้วไม , ได้ ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดข้อง ๑ วิกลจริต ๑ 
อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 210 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๘ 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๓๕๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ นิโครธาราม เขตพระนคร 
กบิลพัสดุ สักกชนบท. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ เข้าไปสู่สำนักของภิกษุณีแล้ว จะกล่าวสอน 
ภิกษุณีฉัพพัคคีย์. ภิกษุณีทั้งหลายได้กล่าวชวนภิกษุณีฉัพพัคคีย์ว่า มาเถิดแม่เจ้า ไปรับโอวาทกัน 
เถิดเจ้าข้า. 

ภิกษุณีฉัพพัคคีย์กล่าวว่า แม่เจ้าทั้งหลาย พวกเราจะชวนกันไปแม้เพราะเหตุแห่งโอวาท 
อันใด พระคุณเจ้าฉัพพัคคีย์ก็จะมากล่าวสอนพวกเราด้วยโอวาทนั้น ณ สถานที่นี้แล้ว. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
จึงได้ไม , ไปรับโอวาทเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
ไม , ไปรับโอวาท จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสักขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ไม , ไป 
รับโอวาทเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๑๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่ไปเพื่อโอวาทก็ดี เพื่อธรรมเป็นเหตุอยู่ร่วมก็ดี เป็น 
ปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๕๖] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 211 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า โอวาท ได้แก่ ครุธรรม ๘ 

ที่ชื่อว่า ธรรมเป็นเหตุอยู่ร่วม ได้แก่ กรรมที่พึงทำร่วมกัน อุเทศที่พึงสวดร่วมกัน 
ความเป็นผู้มีสิกขาเสมอกัน. 

พอทอดธุระว่า จักไม , ไปเพื่อโอวาทก็ดี เพื่อธรรมเป็นเหตุอยู่ร่วมก็ดี ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
อนาปัตติวาร 

[๓๕๗] ในเมื่ออันตรายมี ๑ แสวงหาภิกษุณีเป็นเพื่อนไม , ได้ ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดข้อง ๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 212 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๙ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๓๕๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไม , ถามอุโบสถก็มี ไม่ขอโอวาทก็มี. 

ภิกษุทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ไม , ถามอุโบสถและไม่ขอ 
โอวาทเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีทั้งหลาย 
ไม , ถามอุโบสถและไม่ขอโอวาท จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ไม , ถาม 
อุโบสถ ไม่ขอโอวาท การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๑๔. ๙. อนึ่ง ทุกๆ ระยะกึ่งเดือน ภิกษุณีพึงหวังเฉพาะธรรม ๒ ประการ จาก 
ภิกษุสงฆ์ คือการถามอุโบสถ ๑ การเข้าไปขอโอวาท ๑ เมื่อฝ่าแนธรรม ๒ อย่างนั้น เป็น 
ปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๕๙] บทว่า ทุกๆ ระยะกึ่งเดือน คือ ทุกๆ วันที่มีอุโบสถ. 

ที่ชื่อว่า อุโบสถ ได้แก่ อุโบสถ ๒ อย่าง คือ อุโบสถมีในวัน ๑๔ คํ่า ๑ อุโบสถมี 
ในวัน ๑๕ คํ่า ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 213 

ที่ชื่อว่า โอวาท ได้แก่ ครุธรรม ๘ 

พอทอดธุระว่า จักไม , ถามอุโบสถก็ดี จักไม , ขอโอวาทก็ดี ดังนี้ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๓๖๐] ในเมื่ออันตรายมี ๑ แสวงหาภิกษุณีเป็นเพื่อนไม , ได้ ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดข้อง ๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 214 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ 

เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง 

[๓๖๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ¬ 
าาฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งกับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ให้บ่ง!]อันเกิด 
ในร่มผ้า. ครั้นแล้วบุรุษนั้นได้พยายามประทุษร้ายภิกษุณีรูปนั้น นางได้ส่งเสียงขึ้น. ภิกษุณีทั้งหลาย 
ได้พากันวิ่งเข้าไปถามภิกษุณีนั้นว่า แม่เจ้าส่งเสียงเรื่องอะไรกัน เมื่อถูกถาม นางได้เล่าเรื่องนั้นแก , 
เหล่าภิกษุณี. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีกับบุรุษ 
หนึ่งต่อหนึ่ง จึงได้ให้บ่ง!]อันเกิดในร่มผ้าเล่า... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีกับบุรุษ 
หนึ่งต่อหนึ่ง ให้บ่ง!]อันเกิดในร่มผ้า จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง 
จึงได้ให้บ่ง!]อันเกิดในร่มผ้าเล่า การกระทำของนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง 
ไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๑๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่บอกกล่าวสงฆ์หรือคณะ กับบุรุษหนึ่งต่อหนึ่ง ให้ 
บ่งก็ดี ผ่าก็ดี ชะก็ดี ทาก็ดี พันก็ดี แกะก็ดี ซึ่ง!]หรือบาดแผลอันเกิดในร่มผ้า เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๖๒] บทว่า อนึ่ง -.. ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 215 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ร่มผ้า ได้แก่ อวัยวะใต้นาภีลงไป เหนือเข่าขึ้นมา. 

บทว่า เกิด คือ เกิดขึ้นในบริเวณนั้น. 

ที่ชื่อว่า!ไ ได้แก่!ไชนิดใดชนิดหนึ่ง. 

ที่ชื่อว่า แผล ได้แก่แผลชนิดใดชนิดหนึ่ง. 

บทว่า ไม , บอกกล่าว คือ ไม่แจ้งให้ทราบ. 

ที่ชื่อว่า สงฆ์ ได้แก่ หมู , ที่เรียกกันว่าภิกษุณีสงฆ์. 

ที่ชื่อว่า คณะ ได้แก่ หมู , ที่เรียกกันว่าภิกษุณีหลายรูป. 

ที่ชื่อว่า บุรุษ ได้แก่ มนุษย์ผู้ชาย ไม , ใช่ยักษ์ผู้ชาย ไม่ใช่เปรตผู้ชาย 
ไม่ใช่สัตว์ดิรัจฉานตัวผู้ เป็นผู้รู้เดียงสา เป็นผู้สามารถเพื่อประทุษร้ายได้. 

บทว่า กับ คือ ด้วยกัน. 

บทว่า หนึ่งต่อหนึ่ง คือ บุรุษผู้หนึ่ง ภิกษุณีรูปหนึ่ง. 

สั่งว่า จงบ่ง ต้องอาบัติทุกกฏ เมื่อบ่งเสร็จ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

สั่งว่า จงผ่า ต้องอาบัติทุกกฏ เมื่อผ่าเสร็จ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

สั่งว่า จงชะ ต้องอาบัติทุกกฏ เมื่อชะเสร็จ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

สั่งว่า จงทา ต้องอาบัติทุกกฏ เมื่อทาเสร็จ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

สั่งว่า จงพัน ต้องอาบัติทุกกฏ เมื่อพันเสร็จ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

สั่งว่า จงแกะ ต้องอาบัติทุกกฏ เมื่อแกะเสร็จ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๓๖๓] บอกกล่าวแล้ว ให้บ่ง ให้ผ่า ให้ชะ ให้ทา ให้พัน หรือให้แกะ ๑ มีสตรี 
ผู้รู้ค'วามอยู่เป็นเพื่อน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ. 

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๖ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 216 

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๗ 

ภัพกินีวรรค สิกขาบทที่ ๑ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๓๖๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ¬ 
าาณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชสตรีมีครรภ์. นางบวชแล้ว 
เที่ยวไปบิณฑบาต คนทั้งหลายพูดกันอย่างนี้ว่า ขอท่านทั้งหลายจงถวายภิกษาแก่แม่เจ้า เพราะแม่เจ้า 
มีครรภ์แก , แล้วพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีจึงได้ให้สตรีมีครรภ์บวชเล่า 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักห้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้บวชสตรีมีครรภ์เล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีให้สตรี 
มีครรภ์บวช จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้ให้สตรี 
มีครรภ์บวชเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๑๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสตรีมีครรภ์ให้บวช เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๖๕] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 217 

ที่ชื่อว่า สตรีมีครรภ์ ได้แก่หญิงที่เรียกกันว่ามีบุตรมาเกิด. 

บทว่า ให้บวช คือ ให้อุปสมบท. 

ตั้งใจว่าจักให้บวช แล้วแสวงหาคณะก็ดี อาจารย์ก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี 
ต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว จบกรรม 
วาจาครั้งสุด ภิกษุณีผู้อุปัชฌาย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ คณะและอาจารย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

บทภาชนีย์ 

[๓๖๖] สตรีมีครรภ์ ภิกษุณีสำคัญว่ามีครรภ์ ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

สตรีมีครรภ์ ภิกษุณีสงสัย ให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สตรีมีครรภ์ ภิกษุณีสำคัญว่าไม่มีครรภ์ ให้บวช ไม่ต้องอาบัติ. 

สตรีไม , มีครรภ์ ภิกษุณีสำคัญว่ามีครรภ์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สตรีไม , มีครรภ์ ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สตรีไม , มีครรภ์ ภิกษุณีสำคัญว่าไม่มีครรภ์ ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๓๖๗] สตรีมีครรภ์ สำคัญว่าไม่มีครรภ์ ให้บวช ๑ สตรีไม่มีครรภ์สำคัญว่าไม่มีครรภ์ 
ให้บวช ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

คัพภินืวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 218 

ภัพกินีวรรค สิกขาบทที่ ๒ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๓๖๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
าาณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชสตรีแม่ลูกอ่อน. นาง 
บวชแล้ว เที่ยวไปบิณฑบาต. คนทั้งหลายพูดกันอย่างนี้ว่า ขอท่านทั้งหลายจงถวายภิกษาแก , แม่เจ้า 
เพราะแม่เจ้ามีลูก แล้วพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ให้สตรีมีลูก 
อ่อนบวชเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักห้อย -.. 
ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ให้สตรีแม่ลูกอ่อนบวชเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีทั้งหลายให้ 
สตรีแม่ลูกอ่อนบวช จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ให้ 
สตรีแม่ลูกอ่อนบวชเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง 
ไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๑๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสตรีมีลูกอ่อนให้บวช เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๖๙] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 219 

ที่ชื่อว่า สตรีมีลูกอ่อน ได้แก่ หญิงที่เป็นมารดา หรือเป็นแม่นม. 

บทว่า ให้บวช คือ ให้อุปสมบท. 

ตั้งใจว่าชักให้บวช แล้วแสวงหาคณะก็ดี อาจารย์ก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี 
ต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว จบ 
กรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผู้อุปัชฌาย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ คณะและอาจารย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 
บทภาชนีย์ 

[๓๗๐] สตรีมีลูกอ่อน ภิกษุณีสำคัญว่ามีลูกอ่อน ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

สตรีมีลูกอ่อน ภิกษุณีสงสัย ให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สตรีมีลูกอ่อน ภิกษุณีสำคัญว่า ไม่ใช่มีลูกอ่อน ให้บวช ไม่ต้องอาบัติ. 

มิใช่สตรีมีลูกอ่อน ภิกษุณีสำคัญว่ามีลูกอ่อน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

มิใช่สตรีมีลูกอ่อน ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

มิใช่สตรีมีลูกอ่อน ภิกษุณีสำคัญว่าไม่ใช่มีลูกอ่อน ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๓๗๑] สตรีมีลูกอ่อน สำคัญว่าไม่มีลูกอ่อน ให้บวช ๑ มิใช่สตรีมีลูกอ่อน สำคัญว่า 
ไม่มีลูกอ่อน ให้บวช ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

คัพภินืวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 220 

ภัพกินีวรรค สิกขาบทที่ ๓ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๓๗๒] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ¬ 
าาฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชสิกขมานาผู้ยังมิได้ศึกษา 
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปีสิกขมานาพวกนั้นจึงเป็นคนเขลาไม , ฉลาด ไม , รู้สิ่งที่ 
ควรหรือไม่ควร. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
จึงได้บวชสิกขมานาผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการตลอด๒ปีเล่า-.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีทั้งหลาย 
บวชสิกขมานาผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการตลอด๒ปีจริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้บวช 
สิกขมานาผู้ย้งมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการตลอด๒ปีเล่าการกระทำของพวกนางนั่นไม่เป็น 
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. ครั้นแล้วทรงกระทำธรรมีกถา รับสิ่งกะภิกษุทั้งหลาย 
ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สิกขาสมมติในธรรม๖ ประการตลอด๒ปีแก , สิกขมานา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงให้สิกขาสมมตินั้นอย่างนี้. 

วิธีให้สิกขาสมมติ 

สิกขมานานั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุณีทั้งหลาย แล้ว 
นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี กล่าวอย่างนี้ว่าดังนี้ 

แม่เจ้า ดิฉันชื่อนี้เป็นสิกขมานาของแม่เจ้าชื่อนี้ขอสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ 
ตลอด ๒ ปี ต่อสงฆ์. 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง ... พึงขอแท้ครั้งที่สาม 

ภิกษณีด้ฉลาด ด้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยฌัตติทติยกรรมวาจา ว่าดังนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 221 

กรรมวาจา 

แม่เจ้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า นางนี้มีชื่อนี้เป็นสิกขมานาของแม่เจ้าชื่อนี้ขอสิกขา 
สมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปี ต่อสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง 
ให้สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปี แก , สิกขมานามีชื่อนี้ นี่เป็นญัตติ. 

แม่เจ้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า นางนี้มีชื่อนี้เป็นสิกขมานาของแม่เจ้าชื่อนี้ขอสิกขา 
สมมติในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปีต่อสงฆ์ สงฆ์ให้สิกขาสมมติ ในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ 
ปีแก , สิกขมานาชื่อนี้ การให้สิกขาสมมติในธรรม๖ประการตลอด ๒ปีแก , สิกขมานาชื่อนี้ 
ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก , แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงพูด. 

สงฆ์ให้สิกขาสมมติในธรรม๖ ประการ ตลอด๒ปีแก , สิกขมานาชื่อนี้แล้วชอบ 
แก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

พึงบอกสิกขมานาผู้นั้นว่า เธอจงว่าอย่างนี้. 

๑. ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปมั่นไม , ละเมิดตลอด๒ปี 

๒. ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากการถือเอาพัสดุอันเจ้าของเขามิได้ให้ มั่น ไม , ละเมิด 
ตลอด๒ปี 

๓. ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากการประพฤติผิด มิใช่กิจพรหมจรรย์ มั่น ไม , ละเมิด 
ตลอด๒ปี 

๔. ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากการพูดเท็จ มั่น ไม , ละเมิดตลอด ๒ ปี 

๕. ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากการดื่มนั้าเมา คือสุราและเมรัย อันเป็นฐานประมาท 
มั่นไม , ละเมิดตลอด๒ปี 

๖.ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลมั่นไม , ละเมิดตลอด ๒ปี 

ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษ 
แห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๑๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ 
ตลอดสองฝน ให้บวช เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 222 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๗๓] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่าสองฝนคือ๒ปี. 

ที่ชื่อว่า ผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขา คือ สิกขาอันภิกษุณียังมิได้ให้ หรือให้แล้วแต่สิกขมานา 
ทำขาดเสีย. 

บทว่า ให้บวช คือ ให้อุปสมบท. 

ตั้งใจว่าชักให้บวช แล้วแสวงหาคณะก็ดี อาจารย์ก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี 
ต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว จบกรรม 
วาจาครั้งสุด ภิกษุณีผู้อุปัชฌาย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ คณะและอาจารย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

บทภาชนึย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๓๗๔] กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ติกะทุกกฏ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๓๗๕] บวชสิกขมานาผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปี ๑ วิกลจริต ๑ 
อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

คัพภินืวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 223 

ภัพกินีวรรค สิกขาบทที่ ๔ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๓๗๖] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ¬ 
าาฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชสิกขมานาผู้ได้ศึกษาสิกขา 
ในธรรม ๖ ประการครบ ๒ ปีแล้วแต่สงฆ์ยังไม , ได้สมมติ.ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่ามานี่ 
สิกขมานา เธอจงรู้สิ่งนี้ จงประเคนสิ่งนี้ จงนำสิ่งนี้มา เราต้องการสิ่งนี้ จงทำสิ่งนี้ให้เป็นกัปปิยะ 

นางเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าแต่แม่เจ้า ดิฉันไม่ใช่สิกขมานา พวกดิฉันเป็นภิกษุณี. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
จึงได้บวชสิกขมานาผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการ ครบ ๒ปีแล้วแต่สงฆ์ยังไม , ได้สมมติเล่า-.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีทั้งหลาย 
บวชสิกขมานาผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการ ครบ๒ปีแล้วแต่สงฆ์ไม , ได้สมมติจริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้บวช 
สิกขมานา ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปีแล้วแต่สงฆ์ยังไม , ได้สมมติเล่า การ 
กระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ย้งไม , เลื่อมใส -.. ครั้นแล้วทรงกระทำ 
ธรรมีกถา รับสิ่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สงฆ์สมมติการอุปสมบทแก , 
สิกขมานาผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการ ครบ๒ปีแล้ว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงให้สมมติการอุปสมบทนั้น อย่างนี้: 

วิธีให้สมมติการอุปสมบท 

สิกขมานาผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการ ครบ๒ปีแล้วนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้า 
อุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุณีทั้งหลายแล้ว นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี กล่าวอย่างนี้ว่า 

แม่เจ้า ดิฉันมีชื่อนี้เป็นสิกขมานาของแม่เจ้าชื่อนี้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ 
ครบ ๒ ปีแล้ว ขอสมมติการอุปสมบทต่อสงฆ์. 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม. 

ภิกษณีด้ฉลาด ผ้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยฌัตติทติยกรรมวาจา ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 224 

กรรมวาจา 

แม่เจ้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สิกขมานาชื่อนี้ผู้นี้ของแม่เจ้าชื่อนี้ได้ศึกษาสิกขาใน 
ธรรม ๖ ประการครบ ๒ ปีแล้ว ขอสมมติการอุปสมบทต่อสงฆ์ ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ 
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติการอุปสมบทแก , สิกขมานาชื่อนี้ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ 
ครบ ๒ ปีแล้ว นี้เป็นญัตติ. 

แม่เจ้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สิกขมานาชื่อนี้ผู้นี้ของแม่เจ้าชื่อนี้ได้ศึกษาสิกขาใน 
ธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปีแล้ว ขอสมมติการอุปสมบทต่อสงฆ์ สงฆ์ให้สมมติการอุปสมบท 
แก , สิกขมานาชื่อนี้ ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการ ครบ๒ปีแล้ว. 

การให้สมมติการอุปสมบทแก่สิกขมานาชื่อนี้ ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ 
ครบ๒ปีแล้วชอบแก่แม่เจ้าผู้ใดแม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม , ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใดแม่เจ้า 
ผู้นั้นพึงพูด. 

สมมติการอุปสมบทอันสงฆ์ให้แล้วแก , สิกขมานาชื่อนี้ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประ 
การ ครบ ๒ ปีแล้ว ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นโดยอเนกปริยายดั่งนี้แล้วตรัสโทษ 
แห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๑๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาผู้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด 
สองฝนแล้ว อันสงฆ์ยังมิได้สมมติ ให้บวช เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๗๗] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า ตลอดสองฝน คือ ตลอด ๒ ปี. 

ที่ชื่อว่า ผู้ศึกษาสิกขา ... แล้ว คือ มีสิกขาในธรรม ๖ ประการอันได้ศึกษาแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 225 

ที่ชื่อว่า อันสงฆ์ยังมิได้สมมติ คืออันสงฆ์ยังไม , ได้ให้สมมติการอุปสมบทด้วยญัตติทุติย 
กรรม 

บทว่า ให้บวช คือ ให้อุปสมบท. 

ตั้งใจว่าชักให้บวช แล้วแสวงหาคณะก็ดี อาจารย์ก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี 
ต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผู้อุปัชฌาย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ คณะและอาจารย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 
บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๓๗๘] กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ติกะทุกกฏ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๓๗๙]บวชสิกขมานาผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปีที่สงฆ์สมมติแล้ว๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 226 

ภัพกินีวรรค สิกขาบทที่ ๕ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๓๘๐] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
าาณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชเด็กหญิงชาวบ้านผู้มีอายุยัง 
ไม่ครบ๑๒ปีเด็กหญิงเหล่านั้นเป็นผู้อดทนไม , ได้ต่อความหนาวความร้อนความหิวความ 
กระหาย ไม , อดทนต่อสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เสือกคลาน มักไม , อดกลั้นต่อ 
ถ้อยคำที่เขากล่าวร้าย หยาบคาย มีปกติไม , อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดในสรีระอย่างแรงกล้า หยาบช้า 
เผ็ดร้อน ไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ อันอาจพร่าชีวิตเสีย. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึง 
ได้บวชเด็กหญิงชาวบ้าน ผู้มีอายุยังไม่ครบ๑๒ปีเล่า... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีทั้งหลาย 
พากันบวชเด็กหญิงชาวบ้านผู้มีอายุยังไม่ครบ๑๒ปี จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้พากัน 
บวชเด็กหญิงชาวบ้านที่มีอายุยังไม , ครบ ๑๒ ปีเล่า เพราะเด็กหญิงมีอายุยังไม่ครบ ๑๒ ปี เป็นผู้ 
อดทนไม , ได้ต่อความหนาว ความร้อน ความหิว ความกระหาย ไม , อดทนต่อสัมผัสแห่งเหลือบ 
ยุง ลม แดด และสัตว์เสือกคลาน มักไม , อดกลั้นต่อถ้อยคำที่เขากล่าวร้าย หยาบคาย มีปกติ 
ไม , อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดในสรีระอย่างแรงกล้า หยาบช้า เผ็ดร้อน ไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ 
อันอาจพร่าชีวิตเสียส่วนเด็กหญิงที่มีอายุครบ๑๒ปีเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อน 
ความหิว ความระหาย อดทนต่อสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เสือกคลาน มีปกติ 
อดกลั้นต่อถ้อยคำที่เขากล่าวร้าย หยาบคาย มักอดทนต่อทุกข์เวทนาที่เกิดในสรีระอย่างแรงกล้า 
หยาบช้า เผ็ดร้อน ไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ อันอาจพร่าชีวิตเสีย การกระทำของพวกนางนั่น ไม่ 
เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 227 


พระบัญญัติ 

๑๒๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังเด็กหญิงชาวบ้านผู้มีอายุหย่อนสิบสองฝนให้บวช เป็น 
ปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๘๑] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่ามีอายุหย่อนสิบสองฝนคือมีอายุไม่ครบ๑๒ปี. 

ที่ชื่อว่า เด็กหญิงชาวบ้าน ได้แก่ เด็กหญิงที่เขากล่าวกันว่าอาจมีสามีได้. 

บทว่า ให้บวช คือ ให้อุปสมบท. 

ตั้งใจว่าจักให้บวช แล้วแสวงหาคณะก็ดี อาจารย์ก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี 
ต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผู้อุปัชฌาย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ คณะและอาจารย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

บทภาชนีย์ 

[๓๘๒] เด็กหญิงมีอายุหย่อน ๑๒ ปี ภิกษุณีสำคัญว่ามีอายุหย่อน ๑๒ ปี ให้บวช ต้อง 
อาบัติปาจิตตีย์. 

เด็กหญิงมีอายุหย่อน ๑๒ ปี ภิกษุณีสงสัย ให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เด็กหญิงมีอายุหย่อน ๑๒ ปี ภิกษุณีสำคัญว่าครบ ให้บวช ไม , ต้องอาบัติ. 

เด็กหญิงมีอายุครบ๑๒ปีภิกษุณีสำคัญว่ามีอายุหย่อน๑๒ปีต้องอาบัติทุกกฏ. 

เด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ปี ภิกษุณีสงสัยต้องอาบัติทุกกฏ. 

เด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ปี ภิกษุณีสำคัญว่าครบ ไม , ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๓๘๓] บวชเด็กหญิงมีอายุหย่อน ๑๒ ปี สำคัญว่ามีอายุครบ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ 
ไม่ต้องอาบัติแล. 

คัพภินืวรรค สักขาบทที่ ๕ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 228 

ภัพกินีวรรค สิกขาบทที่ ๖ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๓๘๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ¬ 
าาฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี.ครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชเด็กหญิงมีอายุครบ๑๒ปี 
ผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการตลอด ๒ปี.เธอเหล่านั้นเป็นคนเขลาไม่ฉลาดไม , รู้จัก 
สิ่งที่ควรหรือไม , ควร. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
จึงได้พากันบวชเด็กหญิงมีอายุครบ๑๒ปีผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการตลอด ๒ปีเล่า-.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีพากัน 
บวชเด็กหญิงอายุครบ๑๒ปี ผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการตลอด๒ปี จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้พากันบวช 
เด็กหญิงมีอายุครบ๑๒ปี ผู้ย้งมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการตลอด๒ปีเล่าการกระทำของ 
พวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. ครั้นแล้วทรงกระทำธรรมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเพื่อให้สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปี แก่เด็ก 
หญิงผู้มีอายุครบ๑๒ปี. 

วิธีให้สิกขาสมมติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงให้สิกขาสมมตินั้น อย่างน: 

อันเด็กหญิงผู้มีอายุครบ ๑๒ ปีนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบ 
เท้าภิกษุณีทั้งหลายแล้ว นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี กล่าวอย่างนี้ว่า 

แม่เจ้า ดิฉันชื่อนี้ เป็นเด็กหญิงของแม่เจ้าชื่อนี้ มีอายุครบ ๑๒ ปี ขอสิกขาสมมติใน 
ธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปีต่อสงฆ์. 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม. 

ภิกษณีด้ฉลาด ด้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยฌัตดึทติยกรรมวาจา ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 229 

กรรมวาจา 

แม่เจ้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า เด็กหญิงนี้ชื่อนี้ของแม่เจ้าชื่อนี้ ผู้มีอายุครบ ๑๒ ปี 
ขอสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปีต่อสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว 
สงฆ์พึงให้สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปี แก่เด็กหญิงชื่อนี้ ผู้มีอายุครบ ๑๒ ปี 
นี่เป็นญัตติ. 

แม่เจ้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า เด็กหญิงนี้ชื่อนี้ของแม่เจ้าชื่อนี้ ผู้มีอายุครบ ๑๒ ปี 
ขอสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปี ต่อสงฆ์ สงฆ์ให้สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประ 
การตลอด ๒ ปี แก่เด็กหญิงชื่อนี้ ผู้มีอายุครบ ๑๒ ปี การให้สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ 
ตลอด ๒ ปี แก่เด็กหญิงชื่อนี้ ผู้มีอายุครบ ๑๒ ปี ชอบแก , แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็น 
ผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงพูด. 

สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปี อันสงฆ์ให้แล้วแก่เด็กหญิงชื่อนี้ ผู้มีอายุ 
ครบ ๑๒ ปี ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้. 

ภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถนั้นพึงกล่าวกะเด็กหญิงผู้มีอายุครบ๑๒ปีนั้นว่าเธอจงกล่าว 
อย่างนี้แล้วพึงกล่าว ว่าดังนี้: 

๑. ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปมั่นไม , ละเมิดตลอด ๒ปี ... 

๖.ข้าพเจ้าสมาทานศีลข้อเว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล มั่นไม , ละเมิดตลอด ๒ ปี 

ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษ 
แห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๒๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังเด็กหญิงมีอายุ ๑๒ ปีบริบูรณ์ผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขา 
ในธรรม ๖ ประการตลอดสองฝนให้บวช เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๘๕] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 230 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า มีอายุ ๑๒ ปีบริบูรณ์ คือ มีอายุครบ ๑๒ ฝนแล้ว. 

ที่ชื่อว่า เด็กหญิง ได้แก่ เด็กหญิงที่เขากล่าวกันว่าอาจมีสามีได้. 

บทว่า ตลอดสองฝน คือ ตลอด ๒ ปี. 

ที่ชื่อว่า ยังมิได้ศึกษาสิกขา คือ สงฆ์ยังมิได้ให้สิกขา หรือให้แล้วแต่เธอทำขาดเสีย. 

บทว่า ให้บวช คือ ให้อุปสมบท. 

ตั้งใจว่า จักให้บวช แล้วแสวงหาคณะก็ดี อาจารย์ก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี 
ต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผู้อุปัชฌาย์ต้องอาบัติปาจิตตีย์ คณะและอาจารย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 
บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๓๘๖] กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ติกะทุกกฏ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๓๘๗]บวชเด็กหญิงมีอายุครบ๑๒ ปี ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการตลอด๒ ปี๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 231 

ภัพกินีวรรค สิกขาบทที่ ๗ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๓๘๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
าาณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี.ครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชเด็กหญิงมีอายุครบ๑๒ปี 
ผู้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการ ตลอด๒ปีแล้วแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ.ภิกษุณีทั้งหลายกล่าว 
อย่างนี้ว่า มานี่ สิกขมานา เธอจงรู้สิ่งนี้ จงประเคนสิ่งนี้ จงนำสิ่งนี้มา ฉันต้องการสิ่งนี้ 
เธอจงทำสิ่งนี้ให้เป็นกัปปิยะ. 

เธอเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้า พวกดิฉันไม่ใช่สิกขมานา พวกดิฉันเป็นภิกษุณี. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึง 
พากันบวชเด็กหญิงมีอายุครบ๑๒ปี ผู้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการตลอด๒ปีแล้วแต่สงฆ์ 
ยังไม , ได้สมมติเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พวกภิกษุณีพากัน 
บวชเด็กหญิงมีอายุครบ๑๒ปี ผู้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการตลอด๒ปีแล้วแต่สงฆ์ยังไม , ได้ 
สมมติ จริงหรือ? 

ภิกษุทังหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้พากัน 
บวชเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ปี ผู้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปีแล้ว แต่สงฆ์ยังมิได้ 
สมมติเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 
ครั้นแล้ว ทรงทำธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สงฆ์สมมติการอุปสมบทแก่เด็กหญิงอายุครบ๑๒ปี ผู้ได้ 
ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการ ตลอด๒ปีแล้ว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลวิธีการให้สมมติการอุปสมบทนั้นสงฆ์พึงให้อย่างนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 232 

วิธีการให้สมมติการอุปสมบท 

อันเด็กหญิงมีอายุครบ๑๒ปี ผู้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการ ตลอด ๒ปีแล้วนั้น 
พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุณีทั้งหลายแล้ว นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี 
กล่าวอย่างนี้ว่า 

แม่เจ้าดิฉันชื่อนี้เป็นเด็กหญิงของแม่เจ้าชื่อนี้ มีอายุครบ๑๒ปีได้ศึกษาสิกขาใน 
ธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปีแล้ว ขอสมมติการอุปสมบทต่อสงฆ์ 

พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม. 

ภิกษุณี ผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

กรรมวาจา 

แม่เจ้าขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้าเด็กหญิงชื่อนี้ผู้นี้บองแม่เจ้าชื่อนี้มีอายุครบ๑๒ปีได้ศึกษา 
สิกขาในธรรม๖ ประการตลอด ๒ปีแล้วขอสมมติการอุปสมบทต่อสงฆ์ ล้าความพร้อมพรั่ง 
ของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์พึงให้สมมติการอุปสมบทแก่เด็กหญิงชื่อนี้ ผู้มีอายุครบ๑๒ปี ผู้ได้ศึกษา 
สิกขาในธรรม๖ประการ ตลอด๒ปีแล้วนี่เป็นญัตติ. 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า เด็กหญิงชื่อนี้ผู้นี้'บองแม่เจ้าชื่อนี้มีอายุครบ 
๑๒ปี ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการ ตลอด๒ ปีแล้วขอสมมติการอุปสมบทต่อสงฆ์ 
สงฆ์ให้สมมติการอุปสมบทแก , เด็กหญิงชื่อนี้ ผู้มีอายุครบ๑๒ปี ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ 
ประการตลอด๒ปีแล้ว การให้สมมติการอุปสมบทแก , เด็กหญิงชื่อนี้ผู้มีอายุครบ๑๒ปี ผู้ได้ 
ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการตลอด ๒ปีแล้วชอบแก่แม่เจ้าผู้ใดแม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง 
ไม่ชอบแก , แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงพูด. 

สมมติการอุปสมบทอันสงฆ์ให้แล้วแก่เด็กหญิงชื่อนี้ ผู้มีอายุครบ๑๒ปี ผู้ได้ศึกษา 
สิกขาในธรรม๖ ประการ ตลอด๒ปีแล้วชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ 
ด้วยอย่างนี้. 

ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีเหล่านั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว ตรัสโทษ 

1 "’* 1,111 

แหงความเป็นคนเลยงยาก.-. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 233 


พระบัญญัติ 

๑๒๒.๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังเด็กหญิงมีอายุครบสิบสองปี ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม 
๖ ประการ ตลอดสองฝนแล้ว อันสงฆ์ยังมิได้สมมติ ให้บวช เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๘๙] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า มีอายุครบสิบสองปี คือ มีอายุถึง ๑๒ ฝนแล้ว. 

ที่ชื่อว่า เด็กหญิง ได้แก่ สตรีที่เขากล่าวว่าอาจมีสามีได้. 

บทว่า ตลอดสองฝน คือ ตลอด ๒ ปี. 

ที่ชื่อว่า ผู้ศึกษาสิกขา คือ มีสิกขาในธรรม ๖ ประการอันได้ศึกษาแล้ว. 

ที่ชื่อว่า ยังมิได้สมมติ คือ สงฆ์ยังไม , ได้ให้สมมติการอุปสมบทด้วยญัตติทุติยกรรม. 

บทว่า ให้บวช คือ ให้อุปสมบท. 

ตั้งใจว่าจักให้บวช แล้วแสวงหาคณะก็ดี อาจารย์ก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี 
ต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผู้อุปัชฌาย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ คณะและอาจารย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 
บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๓๙๐] กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ติกะทุกกฎ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 234 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๓๙๑]บวชเด็กหญิงมีอายุครบ๑๒ ปี ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการ ตลอด๒ปี 
แล้ว อันสงฆ์สมมติแล้ว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

คัพกินีวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 235 

ภัพกินีวรรค สิกขาบทที่ ๘ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๓๙๒] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ¬ 
าาฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทาบวชสหชีวินีแล้ว ไม , อนุเคราะห์ 
เองไม , ให้ผู้อื่นอนุเคราะห์ ตลอด๒ปีสหชีวินีเหล่านั้นจึงเป็นคนเขลาไม , ฉลาดไม , รู้จักสิ่งที่ควร 
หรือไม่ควร. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทา 
บวชสหชีวินีแล้ว จึงไม , อนุเคราะห์เอง ไม่ให้ผู้อื่นอนุเคราะห์ตลอด ๒ ปีเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีกุลลนันทา 
บวชสหชีวินีแล้วไม , อนุเคราะห์เองไม , ให้ผู้อื่นอนุเคราะห์ตลอด๒ปี จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาบวชสหชีรินีแล้ว 
จึงได้ไม , อนุเคราะห์เอง ไม่ให้ผู้อื่นอนุเคราะห์ ตลอด ๒ ปีเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไป 
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๒๓.๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสหชีวินีให้บวชแล้ว ไม , อนุเคราะห์ ไม่ยังผู้อื่นให้ 
อนุเคราะห์ สินสองฝน เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๙๓] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ ... นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 236 

ที่ชื่อว่า สหชีวินึ ได้แก่ ภิกษุณีที่เรียกกันว่าสัทธิวิหารินี. 

บทว่า ให้บวชแล้ว คือ ให้อุปสมบทแล้ว. 

บทว่า สิ้นสองฝน คือ ตลอด ๒ ปี. 

บทว่า ไม , อนุเคราะห์ คือ ไม , อนุเคราะห์เอง ด้วยอุเทศ ปริปุจฉา โอวาท อนุสาสนี. 

บทว่า ไม , ให้ผู้อื่นอนุเคราะห์ คือ ไม่บังคับภิกษุณีอื่น. 

พอทอดธุระว่า จักไม , อนุเคราะห์เอง จักไม่ให้ผู้อื่นอนุเคราะห์ ๒ ปี ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
อนาปัตติวาร 

[๓๙๔] มีอันตราย ๑ แสวงหาแล้วไม , ได้ ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดข้อง ๑ วิกลจริต ๑ อาทิ 
กัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ภัพกินีวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 237 

ภัพกินีวรรค สิกขาบทที่ ๙ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๓๙๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ¬ 
าาฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี.ครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายไม , ติดตามปวัตตินีผู้ให้บวชถึง๒ปี. 

เธอจึงเป็นคนเขลา ไม่ฉลาด ไม , รู้จักสิ่งที่ควรหรือไม่ควร. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
จึงไม่ติดตามปวัตตินีผู้ให้บวชตลอด๒ปีเล่า... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีทั้งหลายไม่ 
ติดตามปวัตตินีผู้ให้บวชถึง๒ปี จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ไม่ติด 
ตามปวัตตินีผู้ให้บวชถึง๒ปีเล่าการกระทำของพวกนางนั่นไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน 
ที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังน: 

พระบัญญัติ 

๑๒๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่ติดตามปวัตตินีผู้ให้บวชสิ้นสองฝน เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๙๖] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า ผู้ให้บวช คือ ผู้ให้อุปสมบท. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 238 

ที่ชื่อว่า ปวัตตินึ ได้แก่ ภิกษุณีที่เขาเรียกกันว่าอุปัชฌาย์. 

บทว่า สิ้นสองฝน คือ ตลอด ๒ ปี. 

บทว่า ไม , ติดตาม คือ ไม , อุปัฏฐาก. 

พอทอดธุระว่าจักไม่ติดตามตลอด๒ปีต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๓๙๗] อุปัชฌาย์เป็นคนเขลา หรือ เป็นคนไม , ละอาย ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดข้อง ๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ภัพกินีวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 239 

ภัพกินีวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๓๙๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
าาณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทาบวชสหชีวินีไว้แล้ว ไม่พาหลีกไป 
เองด้วย ไม , ให้ผู้อื่นพาหลีกไปด้วย นายได้ขับตัวไป. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทา 
บวชสหชีวินีไว้แล้ว จึงไม่พาหลีกไปเองด้วย ไม , ให้ผู้อื่นพาหลีกไปด้วยเล่า นายได้ขับตัวไป ล้า 
ภิกษุณีนี้พึงไปด้วย นายก็จะไม่พึงขับตัวไปได้ -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีกุลลนันทา 
บวชสหชีวินีไว้แล้ว ไม่พาหลีกไปเอง ไม่ให้ผู้อื่นพาหลีกไป นายได้ขับตัวไปแล้ว จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาบวชสหชีรินี 
ไว้แล้ว จึงได้ไม่พาหลีกไปเอง ไม่ให้ผู้อื่นพาหลีกไป นายจึงได้ขับตัวไป การกระทำของนางนั่น 
ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๒๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสหชีรินีให้บวชแล้ว ไม่พาหลีกไปเอง ไม , ให้พาหลีก 
ไป โดยที่สุดแม้สิ้นระยะทาง ๕-๖ โยชน์ เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๙๙] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 240 

ที่ชื่อว่า สหชีวินึ ได้แก่ ภิกษุณีที่เขาเรียกกันว่าสัทธิริหารินึ. 

บทว่า ให้บวชแล้ว คือ ให้อุปสมบทแล้ว. 

บทว่า ไม , พาหลีกไปเอง คือ ตนเองไม่พาหลีกไป. 

บทว่า ไม , ให้พาหลีกไป คือ ไม , สั่งผู้อื่น. 

พอทอดธุระว่า จักไม่พาหลีกไปเอง จักไม่ให้พาหลีกไป โดยที่สุดแม้สินระยะทาง ๕-๖ 
โยชน์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๔๐๐] มีอันตราย ๑ แสวงหาแล้วไม , ได้ภิกษุณีผู้สหาย ๑ มีเหตุขัดข้อง ๑ วิกลจริต ๑ 
อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

ภัพกินีวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ. 

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๗ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 241 

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๘ 
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑ 
เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๔๐๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายให้สามเณรีมีอายุหย่อน ๒๐ ฝน 
อุปสมบท เธอเหล่านั้นอดทนไม , ได้ต่อความหนาว ความร้อน ความหิว ความกระหาย ไม , อดทนต่อ 
สัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เสือกคลาน มักไม , อดกลั้นต่อถ้อยคำที่เขากล่าวร้าย หยาบ 
คาย มีปกติไม , อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดในสรีระอย่างแรงกล้า หยาบช้า เผ็ดร้อน ไม่น่ายินดี ไม่น่า 
พอใจอันอาจพร่าชีวิตเสีย. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึง 
ได้ให้สามเณรีมีอายุหย่อน ๒๐ ฝน อุปสมบทเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีให้สามเณรี 
มีอายุหย่อน ๒๐ ฝน อุปสมบท จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าช้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสักขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ให้ 
สามเณรี มีอายุหย่อน ๒๐ ฝน อุปสมบทเล่า เพราะสามเณรีมีอายุหย่อน ๒๐ ฝน เป็นผู้อดทน 
ไม , ได้ต่อความหนาว ความร้อน ความหิว ความกระหาย ไม , อดทนต่อสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม 
แดด และสัตว์เสือกคลาน มักไม , อดกลั้นต่อถ้อยคำที่เขากล่าวร้าย หยาบคาย มีปกติไม , อดทน 
ต่อทุกขเวทนาที่เกิดในสรีระอย่างแรงกล้า หยาบช้า เผ็ดร้อน ไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ อันอาจ 
พร่าชีวิตเสีย การกระทำของพวกนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 242 


พระบัญญัติ 

๑๒๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสตรีผู้เป็นกุมารี มีอายุหย่อน ๒๐ ปีให้บวช เป็น 
ปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๐๒] บทว่า อนึ่ง -.. ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า มีอายุหย่อน ๒๐ ปี คือ มีอายุยังไม , ถึง ๒๐ ฝน. 

ที่ชื่อว่า สตรีผู้ยังเป็นกุมารี ได้แก่ สตรีที่เรียกกันว่าสามเณรี. 

บทว่า ให้บวช คือ ให้อุปสมบท. 

ตั้งใจว่าจักให้อุปสมบทแล้วแสวงหาคณะก็ดีอาจารย์ก็ดีบาตรก็ดีจีวรก็ดีสมมติ 
สีมาก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ 
๒ ตัว จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผู้อุปัชฌาย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ คณะและอาจารย์ ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ. 

บทภาชนีย์ 

[๔๐๓] สามเณรีมีอายุหย่อน ๒๐ ปี ภิกษุณีสำคัญว่ามีอายุหย่อน ๒๐ ปีให้บวช ต้อง 
อาบัติปาจิตตีย์. 

สามเณรีมีอายุหย่อน ๒๐ ปี ภิกษุณีสงสัย ให้บวช ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สามเณรีมีอายุหย่อน๒๐ปีภิกษุณีสำคัญว่ามีอายุครบแล้วให้บวชไม่ต้องอาบัติ. 

สามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ปี ภิกษุณีสำคัญว่า มีอายุหย่อน ๒๐ ปี ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ปี ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สามเณรีมีอายุครบ๒๐ปีภิกษุณีสำคัญว่ามีอายุครบแล้วไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๔๐๔] บวชกุมารีผู้มีอายุหย่อน ๒๐ ฝน สำคัญว่ามีอายุครบแล้ว ๑ บวชกุมารีผู้มีอายุครบ 
๒๐ ฝนแล้ว สำคัญว่ามีอายุครบแล้ว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 243 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๒ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๔๐๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ¬ 
าาฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี.ครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชสามเณรีมีอายุครบ ๒๐ปี 
ผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการ ตลอด ๒ปีเธอเหล่านั้นจึงเป็นคนเขลาไม่ฉลาดไม , รู้ 
สิ่งที่ควรหรือไม , ควร. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
จึงได้พากันบวชสามเณรีมีอายุครบ๒๐ปี ผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการตลอด๒ปีเล่า-.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีทั้งหลาย 
พากันบวชสามเณรีมีอายุครบ ๒๐ปี ผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการตลอด ๒ปี จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้พากัน 
บวชสามเณรีมีอายุครบ๒๐ปี ผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการตลอด๒ปีเล่าการกระ 
ทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ย้งไม่เลื่อมใส -.. ครั้นแล้วทรงทำ 
ธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สิกขาสมมติในธรรม๖ประการตลอด ๒ปีแก , สามเณรี 
ผู้ยังเป็นกุมารีมีอายุ๑๘ปี. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสิกขาสมมตินั้น ภิกษุณีพึงให้อย่างนี้: 

วิธีให้สิกขาสมมติแก่สามเณรีอายุ ๑๘ ปี 

อันสามเณรีผู้มีอายุ๑๘ ปีนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุณี 
ทั้งหลายแล้ว นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี กล่าวอย่างนี้ว่า 

แม่เจ้า ดิฉันชื่อนี้ เป็นสามเณรีของแม่เจ้าชื่อนี้ มีอายุ ๑๘ ปี ขอสิกขาสมมติใน 
ธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปี ต่อสงฆ์. 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม. 

ภิกษณีด้ฉลาด ด้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยณีต่ติทติยกรรมวาจา ว่าดังนี้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 244 

กรรมวาจา 

แม่เจ้าขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้าสามเณรีนี้ชื่อนี้ของแม่เจ้าชื่อนี้มีอายุ๑๘ ปี ขอ 
สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปี ต่อสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว 
สงฆ์พึงให้สิกขาสมมติในธรรม๖ ประการ ตลอด๒ปีแก่สามเณรีชื่อนี้ผู้มีอายุ๑๘ปีนี่เป็นญัตติ. 

แม่เจ้าขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้าสามเณรีนี้ชื่อนี้ของแม่เจ้าชื่อนี้มีอายุ๑๘ ปี ขอ 
สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปี ต่อสงฆ์ สงฆ์ให้สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ 
ตลอด ๒ ปีแก , สามเณรีชื่อนี้ ผู้มีอายุ ๑๘ ปี การให้สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด 
๒ ปี แก , สามเณรีชื่อนี้ ผู้มีอายุ ๑๘ ปี ชอบแก , แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก , 

แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงพูด. 

สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปี สงฆ์ให้แล้วแก่สามเณรีชื่อนี้ ผู้มีอายุ ๑๘ ปี 
ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

ภิกษุณีผู้ฉลาดผู้สามารถนั้นพึงกล่าวกะสามเณรีผู้มีอายุ๑๘ปีนั้นว่าเธอจงกล่าวอย่างนี้ 
แล้วพึงกล่าว ว่าดังนี้: 

๑. ข้าพเจ้าสมาทานสิกขา คือเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป มั่น ไม , ล่วงละเมิด 
ตลอด๒ปี 

๒. ข้าพเจ้าสมาทานสิกขา คือเว้นจากถือเอาพัสดุอันเจ้าของมิได้ให้ มั่น ไม , ล่วงละเมิด 
ตลอด๒ปี 

๓. ข้าพเจ้าสมาทานสิกขา คือเว้นจากประพฤติผิดมิใช่กิจพรหมจรรย์ มั่น ไม , ล่วงละ 
เมิดตลอด๒ปี 

๔. ข้าพเจ้าสมาทานสิกขา คือเว้นจากพูดเท็จ มั่น ไม , ล่วงละเมิดตลอด ๒ ปี 

๕. ข้าพเจ้าสมาทานสิกขา คือเว้นจากนั้นมาคือสุราเมรัย อันเป็นฐานแห่งความประมาท 
มั่น ไม , ล่วงละเมิด ตลอด ๒ ปี 

๖. ข้าพเจ้าสมาทานสิกขา คือเว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล มั่น ไม , ล่วงละเมิด 
ตลอด๒ปี. 

ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีเหล่านั้น โดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัส 
โทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 245 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๒๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสตรีผู้เป็นกุมารี มีอายุครบ ยี่สิบ ปีแล้ว ผู้ยังมิได้ 
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอดสองฝน ให้บวช เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๐๖] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า มีอายุครบยี่สิบปีแล้ว คือ มีอายุถึง ๒๐ ฝนแล้ว. 

ที่ชื่อว่า สตรีผู้เป็นกุมารี ได้แก่ สตรีที่เรียกกันว่าสามเณรี. 

บทว่า ตลอดสองฝน คือ ตลอด ๒ ปี. 

ที่ชื่อว่า ผู้ยังมิได้ศึกษาสิกขา คือ สงฆ์ยังไม , ได้ให้สิกขา หรือให้แล้วแต่เธอทำขาดเสีย. 

บทว่า ให้บวช คือ ให้อุปสมบท. 

ตั้งใจว่าชักให้บวช แล้วแสวงหาคณะก็ดี อาจารย์ก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี 
ต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผู้อุปัชฌาย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ คณะและอาจารย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 
บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๔๐๗] กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ติกะทุกกฎ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฎ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 246 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๔๐๘]บวชสามเณรีมีอายุครบ๒๐ ปี ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการตลอด๒ปี๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 247 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๓ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๔๐๙] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดีเขตพระนครสาวัตถี.ครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชสามเณรีผู้มีอายุครบ๒๐ปี 
ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการตลอด๒ปีแล้วแต่สงฆ์ยังมิได้สมมติ. 

ภิกษุณีทั้งหลายพากันกล่าวอย่างนี้ว่า มานี่ สิกขมานา เธอจงรู้สิ่งนี้ จงประเคนสิ่งนี้ 
จงนำสิ่งนี้มา ฉันต้องการสิ่งนี้ท่านจงทำสิ่งนี้ให้เป็นกัปปิยะ. 

เธอเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า แม่เจ้า พวกดิฉันไม่ใช่สิกขมานา พวกดิฉันเป็นภิกษุณี. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึง 
ได้บวชสามเณรีผู้มีอายุครบ๒๐ปี ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการตลอด ๒ปีแล้วแต่ 
สงฆ์ยังมิได้สมมติเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พวกภิกษุณีพากัน 
บวชสามเณรีผู้มีอายุครบ๒๐ปี ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการ ตลอด๒ปีแล้วแต่สงฆ์ 
ยังมิได้สมมติ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้บวชสามเณรี 
ผู้มีอายุครบ ๒๐ปี ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการตลอด๒ปีแล้วแต่สงฆ์ยังมิได้สมมติเล่า 
การกระทำของพวกนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ย้งไม , เลื่อมใส -.. ครั้นแล้ว ทรง 
ทำธรรมีกถา รับสิ่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สงฆ์สมมติการอุปสมบทแก , สามเณรีผู้มีอายุครบ๒๐ปีผู้ 
ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการตลอด๒ปีแล้ว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลวิธีการให้สมมติการอุปสมบทนั้น สงฆ์พึงให้อย่างนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 248 

วิธีการให้สมมติอุปสมบท 

อันสามเณรีผู้มีอายุครบ๒๐ ปี ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการตลอด ๒ปีแล้วนั้น 
พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงฆ์เฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุณีทั้งหลายแล้ว นั่งกระโหย่ง ประคอง 
อัญชลี กล่าวอย่างนี้ว่า 

แม่เจ้า ดิฉันชื่อนี้เป็นสามเณรีของแม่เจ้าชื่อนี้ มีอายุครบ ๒๐ ปี ได้ศึกษาสิกขาใน 
ธรรม๖ประการตลอด๒ปีแล้วขอสมมติการอุปสมบทต่อสงฆ์. 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม 

ภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

กรรมวาจา 

แม่เจ้าขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้าสามเณรีชื่อนี้ผู้นี้บองแม่เจ้าชื่อนี้ มีอายุครบ ๒๐ปีได้ 
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปีแล้ว ขอสมมติการอุปสมบทต่อสงฆ์ ล้าความ 
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้สมมติการอุปสมบทแก่สามเณรีชื่อนี้ ผู้มีอายุครบ ๒๐ 
ปี ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการ ตลอด๒ปีแล้วนี่เป็นญัตติ. 

แม่เจ้าขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้าสามเณรีชื่อนี้ผู้นี้บองแม่เจ้าชื่อนี้ มีอายุครบ๒๐ปีได้ 
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปีแล้ว ขอสมมติการอุปสมบทต่อสงฆ์ สงฆ์สมมติ 
การอุปสมบทแก่สามเณรีชื่อนี้ ผู้มีอายุครบ ๒๐ ปี ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ 
ตลอด๒ปีแล้ว การให้สมมติการอุปสมบทแก่สามเณรีชื่อนี้ ผู้มีอายุครบ ๒๐ปี ผู้ได้ศึกษา 
สิกขาในธรรม๖ ประการ ตลอด๒ปีแล้วชอบแก่แม่เจ้าผู้ใดแม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ 
ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงพูด. 

สมมติการอุปสมบทอันสงฆ์ให้แล้วแก , สามเณรีชื่อนี้ ผู้มีอายุครบ๒๐ปี ผู้ได้ศึกษา 
สิกขาในธรรม๖ ประการ ตลอด๒ปีแล้วชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ 
ด้วยอย่างนี้. 

ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีเหล่านั้น โดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัส 
โทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 249 


พระบัญญัติ 

๑๒๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสตรี ผู้ เป็นกุมารี มี อายุครบยี่สิบ ปี ผู้ ได้ศึกษาสิกขา 
ในธรรม ๖ ประการ ตลอดสองฝนแล้วอันสงฆ์ยังมิได้สมมติ ให้บวช เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๑๐] บทว่า อนึ่ง -.. ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า มีอายุครบยี่สิบปี คือ มีอายุถึง ๒๐ ฝนแล้ว. 

ที่ชื่อว่า สตรีผู้เป็นกุมารี ได้แก่ สตรีที่เรียกกันว่าสามเณรี. 

บทว่า ตลอดสองฝน คือ ตลอด ๒ ปี. 

ที่ชื่อว่า ผู้ได้ศึกษาสิกขา คือ ผู้มีสิกขาในธรรม ๖ ประการอันได้ศึกษาแล้ว. 

ที่ชื่อว่า ยังมิได้สมมติ คือ สงฆ์ยังมิได้ให้สมมติการอุปสมบทด้วยญัตติทุติยกรรม. 

บทว่า ให้บวช คือให้อุปสมบท. 

ตั้งใจว่าจักให้บวช แล้วแสวงหาคณะก็ดี อาจารย์ก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี 
ต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผู้อุปัชฌาย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ คณะและอาจารย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 
บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๔๑๑] กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ติกะทุกกฏ 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 250 

อนาปัตติวาร 

[๔๑๒]บวชสามเณรีผู้มีอายุครบ๒๐ปี ผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ประการ ตลอด๒ 
ปีแล้ว อันสงฆ์สมมติแล้ว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 251 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๔ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๔๑๓] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พวกภิกษุณีผู้มีพรรษาหย่อน ๑๒ พากันบวชกุลธิดา. 
ภิกษุณีผู้อุปัชฌายะเหล่านั้น เป็นคนเขลา ไม , ฉลาด ไม , รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควร แม้สัทธิวิหารินีทั้ง 
หลายก็เป็นคนเขลา ไม่ฉลาด ไม , รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควร. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
มีพรรษาหย่อน ๑๒ จึงได้บวชกุลธิดาเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีทั้งหลาย 
มีพรรษาหย่อน ๑๒ บวชกุลธิดา จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย มีพรรษา 
หย่อน ๑๒ จึงได้บวชกุลธิดาเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน 
ที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังน: 

พระบัญญัติ 

๑๒๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด มีพรรษาหย่อนสิบสองยังกุลธิดาให้บวช เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๑๔] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ ... นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า มีพรรษาหย่อนสิบสอง คือ มีพรรษายังไม , ถึง ๑๒ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 252 

บทว่ายังกุลธิดาให้บวชคือให้กุลธิดาอุปสมบท. 

ตั้งใจว่า ชักให้บวช แล้วแสวงหาคณะก็ดี อาจารย์ก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี 
ต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผู้อุปัชฌาย์ต้องอาบัติปาจิตตีย์ คณะและอาจารย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 
อนาปัตติวาร 

[๔๑๕] มีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว ยังกุลธิดาให้บวช ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้อง 
อาบัติแล. 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 253 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๕ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๔๑๖] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีมีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว แต่สงฆ์ยังมิได้สมมติ 
ได้พากันบวชกุลธิดา ภิกษุณีอุปัชฌายะเหล่านั้น เป็นคนเขลา ไม่ฉลาด ไม , รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควร 
แม้สัทธิริหารินีก็เป็นคนเขลา ไม่ฉลาด ไม , รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควร. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพวกภิกษุณี 
มีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว แต่สงฆ์ยังมิได้สมมติ จึงได้พากันบวชกุลธิดาเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พวกภิกษุณีมีพรรษา 
ครบ ๑๒ แล้ว แต่สงฆ์ยังมิได้สมมติ ได้พากันบวชกุลธิดา จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีมีพรรษาครบ ๑๒ 
แล้ว แต่สงฆ์ยังมิได้สมมติ จึงได้พากันบวชกุลธิดาเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อ 
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. ครั้นแล้ว ทรงท้าธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สงฆ์สมมติการอุปสมบทแก่ภิกษุณีผู้มีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลวิธีการสมมติให้อุปสมบทนั้น สงฆ์พึงให้อย่างนี้: 

วิธี , ให้สมมติการให้อุปสมบทแก่ภิกษุณีผู้มีพรรษาครบ ๑๒ 

อันภิกษุณีผู้มีพรรษาครบ ๑๒ แล้วนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า กราบ 
เท้าภิกษุณีผู้แก่พรรษากว่าแล้ว นั่งกระโหย่ง ประคองอัญชลี กล่าวอย่างนี้ว่า 

แม่เจ้า ดิฉันชื่อนี้มีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว ขอสมมติการให้อุปสมบทต่อสงฆ์. 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม 

ภิกษุณีนั้นอันสงฆ์พึงกำหนดว่า ภิกษุณีนี้เป็นคนฉลาด มีความละอาย ล้าเธอเป็นคนเขลา 
และไม , มีความละอาย ก็ไม่ควรให้ ถ้าเป็นคนเขลา แต่มีความละอาย ก็ไม , ควรให้ ล้าเป็นคน 
ฉลาด แต่ไม่มีความละอาย ก็ไม , ควรให้ ล้าเป็นคนฉลาดด้วย มีความละอายด้วย จึงควรให้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 254 

ครั้นแล้ว สงฆ์พึงให้สมมติการให้อุปสมบทนั้นอย่างนี้ 

ภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

กรรมวาจา 

แม่เจ้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุณีชื่อนี้ผู้นี้มีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว ขอสมมติ 
การให้อุปสมบทต่อสงฆ์ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้สมมติการให้อุปสมบท 
แก่ภิกษุณีชื่อนี้ผู้มีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว. นี่เป็นญัตติ. 

แม่เจ้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุณีชื่อนี้ผู้นี้มีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว ขอสมมติ 
การให้อุปสมบทต่อสงฆ์ สงฆ์ให้สมมติการให้อุปสมบทแก่ภิกษุณีชื่อนี้ ผู้มีพรรษาครบ ๑๒ 
แล้ว การให้สมมติการให้อุปสมบทแก , ภิกษุณีชื่อนี้ ผู้มีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว ชอบแก , แม่เจ้า 
ผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงพูด. 

การให้สมมติการให้อุปสมบท อันสงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุณีชื่อนี้ ผู้มีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว 
ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้. 

ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีเหล่านั้น โดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษ 
แห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๓๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด มีพรรษาครบสิบสองแล้ว อันสงฆ์ยังมิได้สมมติ ยังกุลธิดา 
ให้บวช เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๑๗] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า มีพรรษาครบสิบสองแล้ว คือ มีพรรษาถึง ๑๒ แล้ว. 

ที่ชื่อว่า ยังมิได้สมมติ คือ สงฆ์ยังมิได้ให้สมมติการให้อุปสมบทด้วยญัตติทุติยกรรม. 

บทว่ายังกุลธิดาให้บวชคือให้กุลธิดาอุปสมบท. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 255 

ตั้งใจว่าชักให้บวช แสวงหาคณะก็ดี อาจารย์ก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี ต้อง 
อาบัติทุกกฏ จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว จบกรรม 
วาจาครั้งสุด ภิกษุณีผู้อุปัชฌาย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ คณะและอาจารย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๔๑๘] กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ติกะทุกกฏ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่ากรรมเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุณีสำคัญว่ากรรมไม่เป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๔๑๙] มีพรรษาครบ ๑๒ แล้ว อันสงฆ์สมมติแล้วยังกุลธิดาให้บวช ๑ วิกลจริต ๑ 
อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที ๕ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 256 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๖ 

เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี 

[๔๒๐] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีจัณฑกาลีเข้าไปหาภิกษุณีสงฆ์ ขอสมมติการ 
ให้อุปสมบท ภิกษุณีสงฆ์พิจารณาดูภิกษุณีจัณฑกาลีในขณะนั้นแล้ว กล่าวว่า ดูกรแม่เจ้า เธอยัง 
ไม่สมควรให้กุลธิดาบวชก่อน แล้วมิได้ให้สมมติการให้อุปสมบท ภิกษุณีจัณฑกาลีรับคำว่า ดีแล้ว. 

ครั้นสมัยต่อมา ภิกษุณีสงฆ์สมมติการให้อุปสมบทแก , ภิกษุณีเหล่าอื่น ภิกษุณีจัณฑกาลี 
จึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ดิฉันคนเดียวเป็นคนเขลา ดิฉันคนเดียวเป็นคนไม่มีความละอาย 
เพราะสงฆ์ให้สมมติการให้อุปสมบทแก , ภิกษุณีเหล่าอื่น ไม , ให้กะดิฉันคนเดียว. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้าจัณฑกาลี 
อันภิกษุณีสงฆ์กล่าวอยู่ว่า ดูกรแม่เจ้า เธอยังไม่สมควรให้กุลธิดาบวชก่อน ดังนี้รับคำว่า ดีแล้ว 
ภายหลังจึงได้ถึงการบ่นว่าเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุณีทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีชัณฑกาลี 
อันสงฆ์กล่าวอยู่ว่า ดูกรแม่เจ้า เธอยังไม่สมควรให้กุลธิดาบวชก่อน ดังนี้รับคำว่า ดีแล้ว 
ภายหลังได้ถึงการบ่นว่า จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจัณฑกาลีอันภิกษุณี 
สงฆ์กล่าวอยู่ว่า ดูกรแม่เจ้า เธอยังไม , สมควรให้กุลธิดาบวชก่อน ดังนี้รับคำว่า ดีแล้ว ภาย 
หลังจึงได้ถึงการบ่นว่าเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๓๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด อันภิกษุณีสงฆ์กล่าวอยู่ว่า ดูกรแม่เจ้า เธอยังไม่สม 
ควรให้กุลธิดาบวชก่อน ดังนี้รับคำว่า ดีแล้ว ภายหลังถึงธรรมคือบ่นว่า เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีจัฌฑกาลี จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 257 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๒๑] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

คำว่า ดูกรแม่เจ้า เธอยังไม , สมควรให้กุลธิดาบวชก่อน ความว่า ดูกรแม่เจ้า เธอยังไม่ 
ควรก่อน ที่จะเป็นผู้ให้กุลธิดาอุปสมบท. 

คำว่า รับคำว่า ดีแล้ว ความว่า ถึงธรรมคือบ่นว่าในภายหลัง ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาป้ตติวาร 

[๔๒๒] บ่นว่าภิกษุณีสงฆ์ผู้ทำ เพราะฉันทาคติ เพราะโทสาคติ เพราะโมหาคติ เพรา 
ภยาคติ โดยปกติ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที ๖ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 258 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๗ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๔๒๓] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ¬ 
าาฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น สิกขมานารูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุณีกุลลนันทา 
ขออุปสมบท. ภิกษุณีกุลลนันทากล่าวกะสิกขมานารูปนั้นว่า ดูกรแม่เจ้า ถ้าเธอจักให้ 1 จีวรแก่เรา เมื่อ 
ได้เช่นนี้เราจึงจะให้เธออุปสมบท แล้วไม , ให้นางอุปสมบท ไม่ขวนขวายเพื่อให้นางอุปสมบท จึง 
สิกขมานารูปนั้นได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลาย. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทา 
จึงได้กล่าวกะสิกขมานาว่า ดูกรแม่เจ้า ล้าเธอชักให้จีวรแก , เรา เมื่อได้เช่นนี้เราจึงจะให้เธออุปสมบท 
แล้วไม , ให้นางอุปสมบท ไม่ขวนขวายเพื่อให้นางอุปสมบทเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีกุลลนันทา 
ได้กล่าวกะสิกขมานาว่า ดูกรแม่เจ้า ถ้าเธอจักให้จีวรแก่เรา เมื่อได้เช่นนี้เราจึงจะให้เธออุปสมบท 
แล้วไม , ให้นางอุปสมบท ไม่ขวนขวายเพื่อให้นางอุปสมบท จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาจึงได้กล่าว 
กะสิกขมานาว่า ดูกรแม่เจ้า ถ้าเธอชักให้จีวรแก่เรา เมื่อได้เช่นนี้เราจึงจะให้เธออุปสมบท แล้ว 
ไม่ให้นางอุปสมบท ไม , ขวนขวายเพื่อให้นางอุปสมบทเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อ 
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๓๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด กล่าวกะสิกขมานาว่า ดูกรแม่เจ้า ถ้าเธอชักให้จีวรแก , 

เรา เมื่อได้เช่นนี้เราจึงจะให้อุปสมบท ดังนี้แล้ว นางไม , มีอันตราย ในภายหลัง ไม , ให้ 
อุปสมบท ไม่ทำการขวนขวายเพื่อให้อุปสมบท เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 259 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๒๔] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่าสิกขมานาได้แก่สตรีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปีแล้ว. 

คำว่า ดูกรแม่เจ้า ถ้าเธอจักให้จีวรแก , เรา เมื่อได้เช่นนี้เราจึงจะให้เธออุปสมบท 
ความว่า เมื่อเราได้จีวรแล้ว เราจึงจะให้เธออุปสมบท. 

คำว่า นางไม่มีอันตราย ในภายหลัง คือ ในเมื่ออันตรายไม , มี. 

บทว่า ไม , ให้อุปสมบท คือ ไม , บวชให้ด้วยตนเอง. 

บทว่า ไม , ทำการขวนขวายเพื่อให้อุปสมบท คือ ไม่มอบหมายภิกษุณีรูปอื่นชัดการแทน. 
พอทอดธุระว่า จักไม่ให้อุปสมบท ชักไม่ขวนขวายเพื่อให้อุปสมบท ดังนี้ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๔๒๕] ในเมื่ออันตรายมี ๑ แสวงหาแล้วไม , ได้ ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดข้อง ๑ วิกลจริต ๑ 
อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที ๗ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 260 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๘ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๔๒๖] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ¬ 
าาฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น สิกขมานารูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุณีกุลลนันทา 
ขออุปสมบท ภิกษุณีกุลลนันทากล่าวกะสิกขมานารูปนั้นว่า ดูกรแม่เจ้า ถ้าเธอจักติดตามเราตลอด 
๒ปีเมื่อไต้ดังนี้ เราจึงจะให้เธออุปสมบทแล้วไม , ให้นางอุปสมบทไม่ขวนขวายเพื่อให้นาง 
อุปสมบท จึงสิกขมานารูปนั้นไต้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลาย. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทา 
จึงได้กล่าวกะสิกขมานาว่าดูกรแม่เจ้าถ้าเธอชักติดตามเราตลอด ๒ ปีเมื่อได้ดังนี้เราจึงจะให้ 
เธออุปสมบท แล้วไม่ให้นางอุปสมบท ไม , ขวนขวายเพื่อให้นางอุปสมบทเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีกุลลนันทา 
ได้กล่าวกะสิกขมานาว่าดูกรแม่เจ้าถ้าเธอจักติดตามเราตลอด๒ปีเมื่อได้ดังนี้เราจึงจะให้เธอ 
อุปสมบท แล้วไม่ให้นางอุปสมบท ไม , ขวนขวายเพื่อให้นางอุปสมบท จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาจึงได้กล่าว 
กะสิกขมานาว่าดูกรแม่เจ้าถ้าเธอชักติดตามเราตลอด๒ปีเมื่อได้ดังนี้เราจึงจะให้เธออุปสมบท 
แล้วไม , ให้นางอุปสมบท ไม่ขวนขวายเพื่อให้นางอุปสมบทเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไป 
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๓๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด กล่าวกะสิกขมานาว่า ดูกรแม่เจ้า ถ้าเธอชักติดตามเรา 
ตลอด๒ปีเมื่อได้เช่นนี้เราจึงจะให้เธออุปสมบทดังนี้แล้วนางไม่มีอันตรายในภายหลัง 
ไม่ให้อุปสมบท ไม่ทำการขวนขวายเพื่อให้อุปสมบท เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 261 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๒๗] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่าสิกขมานาได้แก่สตรีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปีแล้ว. 

คำว่า ดูกรแม่เจ้า ถ้าเธอจักติดตามเราตลอด ๒ ปี ความว่า เธอจักอุปัฏฐากตลอด ๒ ปี. 
คำว่า เมื่อได้เช่นนี้เราจึงจะให้เธออุปสมบท ความว่า เมื่อเธอทำได้เช่นนี้เราจึงจะ 
ให้เธออุปสมบท. 

คำว่า นางไม่มีอันตรายในภายหลัง คือ ในเมื่ออันตรายไม่มี. 

บทว่า ไม , ให้อุปสมบท คือ ไม , บวชให้ด้วยตนเอง. 

บทว่า ไม , ทำการขวนขวายเพื่อให้อุปสมบท คือ ไม่มอบหมายภิกษุณีรูปอื่นให้ชัดการ 

แทน 

พอทอดธุระว่า จักไม่ให้อุปสมบท จักไม่ขวนขวายเพื่อให้อุปสมบทดังนี้ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๔๒๘] ในเมื่อมีอันตราย ๑ แสวงหาแล้วไม , ได้ ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดข้อง ๑ วิกลจริต ๑ 
อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที ๘ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 262 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๙ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๔๒๙] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ¬ 
าาฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทาบวชสิกขมานาชื่อจัณฑกาลี 
ผู้เกี่ยวข้องด้วยบุรุษ ผู้คลุกคลีกับเด็กหนุ่ม ผู้ดุร้าย ผู้ยังชายให้ระทมโศก. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทา 
จึงได้บวชสิกขมานาชื่อขัณฑกาลี ผู้เกี่ยวข้องด้วยบุรุษ ผู้คลุกคลีกับเด็กหนุ่ม ผู้ดุร้าย ผู้ยังชายให้ 
ระทมโศกเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีกุลลนันทา 
บวชสิกขมานาชื่อขัณฑกาลี ผู้เกี่ยวข้องกับบุรุษ ผู้คลุกคดีกับเด็กหนุ่ม ผู้ดุร้าย ผู้ยังชายให้ระทมโศก 
จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาจึงได้บวช 
สิกขมานาชื่อจัณฑกาลี ผู้เกี่ยวข้องด้วยบุรุษ ผู้คลุกคดีกับเด็กหนุ่ม ผู้ดุร้าย ผู้ย้งชายให้ระทมโศก 
เล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ย้งไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๓๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาผู้เกี่ยวข้องด้วยบุรุษผู้คลุกคดีกับเด็กหนุ่ม 
ผู้ดุร้าย ผู้ย้งชายให้ระทมโศก ให้บวช ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๓๐] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือผู้เช่นใด ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 263 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่าบุรุษ ได้แก่ชายผู้มีอายุถึง ๒๐ ปี. 

ที่ชื่อว่า เด็กหนุ่ม ได้แก่ ชายผู้มีอายุยังไม , ถึง ๒๐ ปี. 

ที่ชื่อว่า ผู้เกี่ยวข้องหรือคลุกคลี คือ สังสรรค์กันด้วยความเกี่ยวข้องกันทางกายและวาจา 
อันไม่สมควร. 

ที่ชื่อว่า ผู้ดุร้าย ได้แก่ ที่เรียกกันว่า ผู้มักโกรธ. 

ที่ชื่อว่า ผู้ยังชายให้ระทมโศก คือ ผู้ก่อทุกข์ นำความโศกมาให้แก , ชายอื่น. 

ที่ชื่อว่าสิกขมานาได้แก่สตรีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปีแล้ว. 

บทว่า ให้บวช คือ ให้อุปสมบท. 

ตั้งใจว่า ชักให้อุปสมบท แล้วแสวงหาคณะก็ดี อาจารย์ก็ดี บาตรก็ดีจีวรก็ดี สมมติสีมา 
ก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองครั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผู้อุปัชฌาย์ต้องอาบัติปาจิตตีย์ คณะและอาจารย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 
อนาปัตติวาร 

[๔๓๑] ไม , รู้ ให้อุปสมบท ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 


กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที ๙ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 264 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๔๓๒] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
าาณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทาบวชสิกขมานาผู้อันมารดาบิดาบ้าง 
อันสามีบ้าง ยังมิได้อนุญาต มารดาบิดาบ้าง สามีบ้าง จึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน 
แม่เจ้ากุลลนันทาจึงได้บวชสิกขมานาที่พวกเรายังมิได้อนุญาตเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินมารดาบิดาบ้าง สามีบ้าง เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดา 
ที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทาจึงได้บวชสิกขมานา 
ผู้อันมารดาบิดาบ้าง อันสามีบ้าง ยังมิได้อนุญาตเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
บวชสิกขมานาผู้อันมารดาบิดาบ้าง สามีบ้าง ยังมิได้อนุญาตจริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาจึงได้บวช 
สิกขมานาผู้อันมารดาบิดาบ้าง อันสามีบ้าง ยังมิได้อนุญาตเล่า การกระทำของนางนั่น ไม , เป็นไป 
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๓๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาผู้อันมารดาบิดาหรือสามียังมิได้อนุญาต 
ให้บวช เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๓๓] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 265 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า มารดาบิดา ได้แก่ ที่เรียกกันว่าผู้ให้กำเนิด. 

ที่ชื่อว่า สามี ได้แก่บุรุษผู้หวงแหน. 

บทว่า ยังมิได้อนุญาต คือ ยังมิได้บอกลามารดาบิดาหรือสามี 

ที่ชื่อว่าสิกขมานาได้แก่สตรีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการตลอด๒ปีแล้ว. 

บทว่า ให้บวช คือ ให้อุปสมบท. 

ตั้งใจว่าชักให้อุปสมบทแล้วแสวงหาคณะก็ดีอาจารย์ก็ดีบาตรก็ดีจีวรก็ดีสมมติสีมา 
ก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองครั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผู้อุปัชฌาย์ต้องอาบัติปาจิตตีย์ คณะและอาจารย์ต้องอาบัติทุกกฏ. 
อนาปัตติวาร 

[๔๓๔] ไม่รู้ ให้อุปสมบท ๑ ขออนุญาตแล้วจึงให้บวช ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ 
ต้องอาบัติแล. 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 266 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๑ 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา 

[๔๓๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ¬ 
าาฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีกุลลนันทานิมนต์พระเถระทั้งหลายมาประชุมกัน 
ด้วยกล่าวว่า ดิฉันจักบวชสิกขมานา ครั้นเห็นอาหารของเคี้ยวของฉันมากมาย จึงส่งพระเถระทั้ง 
หลายกลับด้วยกล่าวว่าดิฉันจักยังไม่บวชสิกขมานาก่อน แล้วนิมนต์พระเทวทัต พระโกกาลิกะ พระ 
กฏโมรกดิสสกะ และพระสมุทททัตตะ ผู้โอรสของพระนางขัณฑเทวี มาประชุมกันบวชสิกขมานา. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนแม่เจ้ากุลลนันทา 
จึงได้บวชสิกขมานาด้วยให้ฉันทะค้างเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีกุลลนันทา 
บวชสิกขมานาด้วยให้ฉันทะค้าง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกุลลนันทาจึงได้บวช 
สิกขมานาด้วยให้ฉันทะล้างเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๓๖. ๑๑. อนึ่ง ภิกษุณีใดยังสิกขมานาให้บวชด้วยให้ฉันทะค้างเป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีกุลลนันทา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๓๖] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 267 

บทว่า ด้วยให้ฉันทะค้าง คือ เมื่อที่ประชุมเลิกไปแล้ว. 

ที่ชื่อว่าสิกขมานาได้แก่สตรีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการตลอด๒ปีแล้ว. 

บทว่า ให้บวช คือ ให้อุปสมบท. 

ตั้งใจว่าจักให้อุปสมบทแล้วแสวงหาคณะก็ดีอาจารย์ก็ดีบาตรก็ดีจีวรก็ดีสมมติ 
สีมาก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา สองครั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ 
๒ ตัว จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผู้อุปัชฌาย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ คณะและอาจารย์ ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๔๓๗] ให้อุปสมบทในเมื่อที่ประชุมยังไม , เลิก ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้อง 
อาบัติแล. 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 268 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๒ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๔๓๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลาย บวชสิกขมานาทุกปี ที่สำนักอาศัย 
ไม่เพียงพอ คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้บวชสิกขมา 
นาทุกปีเล่า ที่สำนักอาศัยจึงไม่เพียงพอกัน. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้บวชสิกขมานาทุกปีเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีบวช 
สิกขมานาทุกปี จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้บวชสิกข 
มานาทุกปีเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๓๗. ๑๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาให้บวชทุกๆ ฝน เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๓๙] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า ทุกๆ ฝน คือ ทุกๆ ปี. 

บทว่า ให้บวช คือ ให้อุปสมบท. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 269 

ตั้งใจว่า จักให้อุปสมบท แล้วแสวงหาคณะก็ดี อาจารย์ก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี 
สมมติสีมาก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผู้อุปัชฌาย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ คณะแล 
อาจารย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๔๔๐] ให้อุปสมบท เว้นระยะหนึ่งปี ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที ๑๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 270 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๓ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๔๔๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายบวชสิกขมานาสองรูปต่อ ๑ ปี ที่ 
สำนักอาศัยก็ไม่พอดังเดิม คนทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา เหมือนอย่างนั้นว่า ไฉน 
ภิกษุณีทั้งหลายจึงได้บวชสิกขมานาสองรูปต่อ๑ปีเล่าที่อาศัยจึงไม่พอดังเดิม. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้น เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มัก 
น้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้บวชสิกขมานาสองรูปต่อ 
๑ ปี เล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พวกภิกษุณีบวช 
สิกขมานาสองรูปต่อ๑ปี จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้บวช 
สิกขมานาสองรูปต่อ๑ปีเล่าการกระทำของพวกนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน 
ที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๓๘. ๑๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ฝนหนึ่งยังสิกขมานา ๒ รูปให้บวช เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๔๒] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่าที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 271 

บทว่าฝนหนึ่งคือปีหนึ่ง. 

บทว่า ยังสิกขมานา ๒ รูปให้บวช คือ ยังสิกขมานา ๒ รูป ให้อุปสมบท. 

ตั้งใจว่า ชักยังสิกขมานา ๒ รูป ให้อุปสมบท แล้วแสวงหาคณะก็ดี อาจารย์ก็ดี 
บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา 
๒ ครั้ง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผู้อุปัชฌาย์ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 
คณะและอาจารย์ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๔๔๓] เว้นระยะปีหนึ่ง บวชสิกขมานารูปเดียว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ 
ไม , ต้องอาบัติแล. 

กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๓ จบ. 

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๘ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 272 

ปาจิตตีย์ วรรคที่ ๙ 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑ 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๔๔๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ กั้นร่มและสวมรองเท้า คน 
ทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ใช้ร่มและรองเท้าเหมือน 
พวกสตรีคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลาย ได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้ 
มักห้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ใช้ร่มและรองเท้าเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
ใช้ร่มและรองเท้า จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ 
ใช้ร่มและรองเท้าเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๓๙. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใช้ร่มและรองเท้า เป็นปาจิตตีย์. 

ก็แลสิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ด้วย 
ประการฉะนี้. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 273 


เรื่องภิกษุณีอาพาธ 

[๔๔๕] ต่อจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ นางเว้นร่มและรองเท้าแล้วไม่สบาย 
ภิกษุณีทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ... 

ทรงอนุญาตร่มและรองเท้า 

พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตร่มและรองเท้าแก่ภิกษุณี 
ผู้อาพาธ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระอนุบัญญัติ 

๑๓๙. ๑. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด มิใช่ผู้อาพาธ ใช้ร่มและรองเท้า เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๔๖] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า มิใช่ผู้อาพาธ คือ ผู้ที่เว้นร่มและรองเท้าแล้วไม่สบาย. 

ที่ชื่อว่า ผู้อาพาธ คือ ผู้ที่เว้นร่มและรองเท้าแล้วไม่สบาย. 

ที่ชื่อว่า ร่ม มี ๓ ชนิด คือ ร่มผ้าขาว ๑ ร่มลำแพน ๑ ร่มใบไม้ ๑ ที่เขาเย็บเป็น 
วงกลม. 

บทว่าใช้ คือ ใช้แม้ครั้งเดียว ก็ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๔๔๗] ภิกษุณีมิใช่ผู้อาพาธ สำคัญว่ามิใช่ผู้อาพาธ ใช้ร่มและรองเท้า ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
ภิกษุณีมิใช่ผู้อาพาธ มีความสงสัย ใช้ร่มและรองเท้า ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ภิกษุณีมิใช่ผู้อาพาธ สำคัญว่าอาพาธ ใช้ร่มและรองเท้า ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

จตุกกะทูกกฏ 

ภิกษุณีใช้ร่ม ไม่ใช้รองเท้า ต้องอาบัติทูกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 274 

ภิกษุณีใช้รองเท้า ไม , ใช้ร่ม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีผู้อาพาธ สำคัญว่ามิได้อาพาธ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีผู้อาพาธ มีความสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

ภิกษุณีผู้อาพาธ สำคัญว่าอาพาธ ไม , ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๔๔๘] อาพาธ ๑ ใช้ร่มอยู่ในอาราม ในอุปจารแห่งอาราม ๑ มีเหตุจำเป็น ๑ วิกล 
จริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 275 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๒ 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๔๔๙] โดยสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อาราม 
ของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ไปโดยยาน. คนทั้งหลาย 
พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ไปโดยยาน เหมือนสตรีคฤหัสถ์ 
ผู้บริโภคกามเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มัก 
น้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนเหล่าภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ไปโดยยานเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พวกภิกษุณี 
ฉัพพัคคีย์ 1 ไปโดยยาน จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีเหล่าฉัพพัคคีย์ 
จึงได้ไปโดยยานเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๔๐. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไปโดยยาน เป็นปาจิตตีย์. 

ก็แลสิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ด้วย 
ประการฉะนี้. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

เรื่องภิกษุณีอาพาธ 

[๔๕๐] ต่อจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ ไม่สามารถจะเดินไปด้วยเท้าได้ 
ภิกษุณีทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 276 


ทรงอนุญาตยาน 

พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยานแก่ภิกษุณีผู้อาพาธ. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระอนุบัญญัติ 

๑๔๐. ๒. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด มิใช่ผู้อาพาธ ไปโดยยาน เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๕๑] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า มิใช่ผู้อาพาธ คือ ผู้สามารถเดินไปได้ด้วยเท้า. 

ที่ชื่อว่า ผู้อาพาธ คือ ผู้ไม่สามารถเดินไปได้ด้วยเท้า. 

ที่ชื่อว่า ยาน ได้แก่ วอ รถ เกวียน คานหาม แคร่ เก้าอี. 

บทว่า ไป คือ ไปแท้ครั้งเดียว ก็ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๔๕๒] ภิกษุณีมิใช่ผู้อาพาธ สำคัญว่ามิได้อาพาธ ไปโดยยาน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
ภิกษุณีมิใช่ผู้อาพาธ มีความสงสัย ไปโดยยาน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ภิกษุณีมิใช่ผู้อาพาธ สำคัญว่าอาพาธ ไปโดยยาน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ทุกะทุกกฏ 

ภิกษุณีผู้อาพาธ สำคัญว่ามิได้อาพาธ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีผู้อาพาธ มีความสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

ภิกษุณีผู้อาพาธ สำคัญว่าอาพาธ ไม , ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๔๕๓] อาพาธ ๑ มีเหตุจำเป็น ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 277 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๓ 

เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง 

[๔๕๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
าาณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่ง เป็นกุลุปิกาของสตรีคนหนึ่ง ซึ่งสตรี 
นั้นได้กล่าวขอร้องภิกษุณีรูปนั้นว่า ข้าแต่แม่เจ้า ขอท่านได้โปรดนำเครื่องประดับเอวนี้ไปให้แก่ 
หญิงชื่อโน้น จึงภิกษุณีนั้นคิดเห็นว่า ถ้าเราจะนำไปด้วยบาตร เสียงดังจักมีแก'เรา แล้วได้สวมไป 
เมื่อด้ายขาด เครื่องประดับเอวตกเรี่ยรายลงบนถนน. คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ใช้เครื่องประดับเอวเหมือนสตรีคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 
ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีจึงได้ใช้เครื่องประดับเอวเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีใช้เครื่อง 
ประดับเอว จริงหรือ? 

ภิกษุทังหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงได้ใช้เครื่องประ 
ดับเอวเล่า การกระทำของนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๔๑. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใช้เครื่องประดับเอว เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๕๕] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 278 

ที่ชื่อว่า เครื่องประดับเอว ได้แก่ เครื่องประดับเอวชนิดใดชนิดหนึ่ง 
บทว่าใช้ คือ ใช้แม้ครั้งเดียว ก็ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๔๕๖] ใช้ด้ายรัดเอวเพราะเหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 279 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๔ 
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๔๕๗] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ใช้เครื่องประดับสำหรับสตรี. 
คนทั้งหลายพาดันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ใช้เครื่องประดับสำหรับ 
สตรี เหมือนพวกสตรีคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีเหล่าฉัพพัคคีย์จึงได้ใช้เครื่องประดับสำหรับสตรี 
เล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
ใช้เครื่องประดับสำหรับสตรี จริงหรือ? 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จึง 
ได้ใช้เครื่องประดับสำหรับสตรีเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๔๒. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใช้เครื่องประดับสำหรับสตรี เป็นปาจิตตีย์ 
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๕๘] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 280 

ที่ชื่อว่า เครื่องประดับสำหรับสตรี ได้แก่ เครื่องประดับศีรษะ เครื่องประดับศอ เครื่อง 
ประดับมือ เครื่องประดับเท้า เครื่องประดับสะเอว. 

บทว่า ใช้ คือ ใช้แม้ครั้งเดียว ก็ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาป้ตติวาร 

[๔๕๙] เหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 281 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๕ 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๔๖๐] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
าาณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีเหล่าฉัพพัคคีย์สนานกายด้วยนั้าเครื่องประทิ่น 
มีกลิ่นหอม. คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย จึงได้สนาน 
กายด้วยนั้าเครื่องประทิ่นมีกลิ่นหอม เหมือนสตรีคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้สนานกายด้วยทั้าเครื่องประ 
ทิ่นที่มีกลิ่นหอมเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
อาบทั้าด้วยเครื่องประทิ่นมีกลิ่นหอม จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ 
อาบทั้าด้วยเครื่องประทิ่นมีกลิ่นหอมเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๔๓. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด อาบนี้าด้วยเครื่องประทิ่นมีกลิ่นหอม เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๖๑] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ทรง 
ประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 282 

ที่ชื่อว่า มีกลิ่นหอม ได้แก่ กลิ่นหอมชนิดใดชนิดหนึ่ง. 

ที่ชื่อว่า เครื่องประทิ่น ได้แก่ เครื่องหอมชนิดใดชนิดหนึ่ง. 

บทว่า อาบนา คือ ทำให้สะอาด เป็นทุกกฏในประโยค อาบเสร็จต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
อนาปัตติวาร 

[๔๖๒] เหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 283 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๖ 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๔๖๓] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
าาณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์-สนานกายด้วยนั้ากำยานที่อบ 
คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้อาบนั้ากำยานที่อบ 
เหมือนสตรีคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้อาบนั้ากำยานที่อบเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
อาบนั้ากำยานที่อบ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ 
อาบนั้ากำยานที่อบเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๔๔. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด อาบนั้าด้วยกำยานที่อบ เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๖๔] บทว่า อนึ่ง -.. ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า อบ ได้แก่ วัตถุที่อบด้วยของหอมชนิดใดชนิดหนึ่ง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 284 

ที่ชื่อว่า กำยาน ได้แก่ วัตถุที่เรียกว่า แป้งงา. 

บทว่า อาบนา คือ ทำให้สะอาด เป็นทุกกฏในประโยค อาบเสร็จต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๔๖๕] เหตุอาพาธ ๑ อาบนํ้ากำยานธรรมดา ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 285 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๗ 
เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๔๖๖] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายใช้ภิกษุณีให้นวดบ้าง ให้ฟืนบ้าง. 
คนทั้งหลายเที่ยวไปในวิหารพบเห็นแล้ว พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณี 
ทั้งหลายจึงได้ใช้ภิกษุณีให้นวดบ้าง ให้ฟืนบ้าง เหมือนสตรีคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ใช้ภิกษุณีให้นวดบ้าง ให้ฟืนบ้าง ... 
ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีใช้ 
ภิกษุณีให้นวดบ้าง ให้ฟืนบ้าง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้ใช้ภิกษุณี 
ให้นวดบ้าง ให้ฟืนบ้างเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง 
ไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังน¬ 
พระบัญญัติ 

๑๔๕. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังภิกษุณีให้นวดก็ดี ให้ฟืนก็ดี เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๖๗] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 286 

บทว่า ยังภิกษุณี ได้แก่ ภิกษุณีรูปอื่น. 

บทว่า ให้นวด คือ ให้บีบ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทว่า ให้ฟ้น คือ ให้ขยำ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๔๖๘] อาพาธ ๑ มีเหตุจำเป็น ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 287 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๘ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๔๖๙] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ¬ 
าาณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายใช้สิกขมานาให้นวดบ้าง ให้พ่นบ้าง 
คนทั้งหลายเที่ยวไปในวิหารพบเห็นแล้ว พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
จึงได้ใช้สิกขมานาให้นวดบ้าง ให้พ่นบ้าง เหมือนสตรีคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ใช้สิกขมานาให้นวดบ้าง ให้พ่น 
บ้างเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีใช้ 
สิกขมานาให้นวดบ้าง ให้พ่นบ้าง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้ใช้สิกขมานา 
ให้นวดบ้าง ให้พ่นบ้างเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง 
ไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังน¬ 
พระบัญญัติ 

๑๔๖. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาให้นวดก็ดี ให้พ่นก็ดี เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๗๐] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 288 

ที่ชื่อว่าสิกขมานาได้แก่สตรีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม๖ ประการ ตลอด๒ปีแล้ว. 
บทว่า ให้นวด คือ ให้บีบ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทว่า ให้ฟ้น คือ ให้ขยำ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๔๗๑] เหตุอาพาธ ๑ มีเหตุจำเป็น ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 289 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๙ 
เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิฌฑิก¬ 
ดหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายใช้สามเณรีให้นวดบ้าง ให้ , พ่นบ้าง. คน 
ทั้งหลายเที่ยวไปในวิหารพบเห็นแล้ว พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
จึงได้ใช้สามเณรีให้นวดบ้าง ให้พ่นบ้าง เหมือนสตรีคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ใช้สามเณรีให้นวดบ้าง ให้พ่นบ้าง 
เล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุณีใช้สาม 
เณรี , ให้'นวดบ้าง ให้พ่นบ้าง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้ใช้สามเณรี 
ให้นวดบ้าง ให้พ่นบ้างเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน 
ที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๔๗. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสามเณรีให้นวดก็ดี ให้พ่นก็ดี เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 290 

ที่ชื่อว่า สามเณรี ได้แก่สตรีผู้สมาทานสิกขาบท ๑๐. 

บทว่า ให้นวด คือ ให้บีบ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทว่า ให้ฟ้น คือ ให้ขยำ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

เหตุอาพาธ ๑ มีเหตุจำเป็น ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 291 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ 
เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิฌฑิก¬ 
ดหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายใช้สตรีคฤหัสถ์ให้นวดบ้าง ให้ฟืนบ้าง. 

คนทั้งหลายเที่ยวไปในวิหารพบเห็นแล้ว พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย 
จึงได้ใช้สตรีคฤหัสถ์ให้นวดบ้าง ให้ฟืนบ้าง เหมือนสตรีคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ใช้สตรีคฤหัสถ์ให้นวดบ้าง ให้ฟืน 
บ้างเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พวกภิกษุณีใช้สตรี 
คฤหัสถ์ให้นวดบ้าง ให้ฟืนบ้าง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้ใช้สตรี 
คฤหัสถ์ให้นวดบ้าง ให้ฟืนบ้างเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๔๘. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสตรีคฤหัสถ์ให้นวดก็ดี ให้ฟืนก็ดี เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

บทว่า อนึ่ง -.. ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 292 

ที่ชื่อว่า สตรีคฤหัสถ์ ได้แก่สตรีที่เรียกว่าผู้ครองเรือน. 

บทว่า ให้นวด คือ ให้บีบ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทว่า ให้ฟ้น คือ ให้ขยำ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

เหตุอาพาธ ๑ มีเหตุจำเป็น ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 293 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๑ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๔๗๒] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไม่ขอโอกาส นั่งบนอาสนะเบื้อง 
หน้าภิกษุ. ภิกษุทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ไม่ขอ 
โอกาส นั่งบนอาสนะเบื้องหน้าภิกษุเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีทั้งหลายไม่ 
ขอโอกาส นั่งบนอาสนะเบื้องหน้าภิกษุ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้ไม่ขอโอกาส 
นั่งบนอาสนะเบื้องหน้าภิกษุเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน 
ที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๔๙. ๑๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่ขอโอกาส นั่งบนอาสนะเบื้องหน้าภิกษุ เป็น 
ปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๗๓] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

คำว่า เบื้องหน้าภิกษุ คือ ตรงหน้าอุปสัมบันภิกษุ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 294 

บทว่า ไม , ขอโอกาส คือ ไม่บอกกล่าวก่อน. 

คำว่า นั่งบนอาสนะ คือ โดยที่สุด แม้นั่งบนพื้นดิน ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

บทภาชนึย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๔๗๔] ยังไม , ได้ขอโอกาส ภิกษุณีสำคัญว่า ยังไม , ได้ขอโอกาส นั่งบนอาสนะ ต้อง 
อาบัติปาจิตตีย์. 

ยังไม , ได้ขอโอกาส ภิกษุณีมีความสงสัย นั่งบนอาสนะ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ยังไม , ได้ขอโอกาส ภิกษุณีสำคัญว่าขอโอกาสแล้ว นั่งบนอาสนะ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
ทุกะ'ทุกกฏ 

ขอโอกาสแล้ว ภิกษุณีสำคัญว่า ยังไม , ได้ขอโอกาส ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ขอโอกาสแล้ว ภิกษุณีมีความสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

ขอโอกาสแล้ว ภิกษุณีสำคัญว่า ขอโอกาสแล้ว ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๔๗๕] ขอโอกาส นั่งบนอาสนะ ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุจำเป็น ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ 
ไม่ต้องอาบัติแล. 


ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที ๑๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 295 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๒ 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป 

[๔๗๖] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายถามปัญหากะภิกษุผู้ที่ตนยังไม , ได้ 
ขอโอกาส ภิกษุทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ถามปัญหา 
กะภิกษุผู้ที่ตนยังมิได้ขอโอกาสเล่า -.. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พวกภิกษุณีถามปัญหา 
กะภิกษุผู้ที่ตนยังไม , ได้ขอโอกาส จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงได้ถามปัญหา 
กะภิกษุที่ตนยังมิได้ขอโอกาสเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน 
ที่ย้งไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๕๐. ๑๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ถามปัญหากะภิกษุผู้ที่ตนยังมิได้ขอโอกาส เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๗๗] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า ผู้ที่ตนยังมิได้ขอโอกาส คือ ตนยังมิได้บอกกล่าว. 

บทว่า ภิกษุ ได้แก่ อุปสิ'มบันภิกษุ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 296 

คำว่า ถามปัญหา คือ ยังภิกษุให้ทำโอกาสในพระสูตรแล้วถามพระวินัย หรือพระ 
อภิธรรม ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ยังภิกษุให้ทำโอกาสในพระวินัย แล้วถามพระสูตร หรือพระอภิธรรม ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
ยังภิกษุให้ทำโอกาสในพระอภิธรรม แล้วถามพระสูตร หรือพระวินัย ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 
บทภาชนีย์ 
ติกะปาจิตตีย์ 

[๔๗๘] ยังมิได้ขอโอกาส ภิกษุณีสำคัญว่า ยังมิได้ขอโอกาส ถามปัญหา ต้องอาบัติ 
ปาจิตตีย์. 

ย้งมิได้ขอโอกาส ภิกษุณีมีความสงสัย ถามปัญหา ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ย้งมิได้ขอโอกาส ภิกษุณีสำคัญว่าขอโอกาสแล้ว ถามปัญหา ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

ทุกะทุกกฏ 

ขอโอกาสแล้ว ภิกษุณีสำคัญว่า ยังมิได้ขอโอกาส ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ขอโอกาสแล้ว ภิกษุณีมีความสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

ขอโอกาสแล้ว ภิกษุณีสำคัญว่าขอโอกาสแล้ว ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๔๗๙] ยังภิกษุให้ท้าโอกาสแล้วถาม ๑ ยังภิกษุให้ทำโอกาสไม , เจาะจงแล้วถามปัญหาใน 
ปิฎกใดปิฎกหนึ่ง ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 297 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๓ 

เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง 

[๔๘๐] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
าาณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งไม่มีผ้ารัดถัน เข้าไปเพื่อบิณฑะในหมู , 
บ้าน ลมบ้าหมูพัดเวิกผ้าสังฆาฏิขึ้นที่ถนนนั้น. คนทั้งหลายได้ส่งเสียงว่าถันและท้องของแม่เจ้าสวย 
ภิกษุณีรูปนั้นถูกคนทั้งหลายเยาะเย้ยได้เป็นผู้เก้อเขิน ครั้นนางไปถึงสำนักแล้ว ได้เล่าเรื่องนั้นให้ 
ภิกษุณีทั้งหลายฟิง. 

บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีจึงไม , มี 
ผ้ารัดถัน เข้าบ้านเล่า. 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีไม่มีด้ารัดถัน 
เข้าบ้าน จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงไม , มีด้ารัดถันเข้า 
บ้านเล่า การกระทำของนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๑๕๑. ๑๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่มีผ้ารัดถัน เข้าบ้าน เป็นปาจิตตีย์. 

เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๘๑] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

บทว่า ไม , มีผ้ารัดถัน คือ ปราศจากผ้ารัดนม. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 298 

ที่ชื่อว่า ผ้ารัดถัน ได้แก่ ผ้าที่ใช้ปกปิดอวัยวะเบื้องตํ่าตั้งแต่รากขวัญลงมา เบื้องบน 
ตั้งแต่นาภีขึ้นไป. 

คำว่า เช้าบ้าน คือ บ้านที่มีเครื่องล้อม เดินเลยเครื่องล้อม ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

อนาปัตติวาร 

[๔๘๒] มีจีวรลูกชิงไป ๑ มีจีวรหาย ๑ อาพาธ ๑ หลงลืมไป ๑ ไม , รู้ตัว ๑ วิกลจริต ๑ 
อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๓ จบ. 

ปาจิตติยวรรคที่๙จบ. 

บทสรุป 

[๔๘๓] แม่เจ้าทั้งหลายธรรมคือปาจิตตีย์ ๑๖๖ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วแล 
ข้าพเจ้าขอถามแม่เจ้าทั้งหลาย ในธรรมคือปาจิตตีย์ ๑๖๖ สิกขาบทนั้นว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริ 
สุทธิแล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถามแบ้ครั้งที่สองว่า ท่านทั้งหลายเป็นลับริสุทธิแล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถาม 
แบ้ครั้งที่สามว่า ท่านทั้งหลายเป็นลับริสุทธิแล้วหรือ แม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิแล้วในธรรมคือปาจิตตีย์ 
ทั้ง ๑๖๖ สิกขาบทเหล่านี้เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

ปาจิตติยภัณฑ์ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 299 


ปาฏิเทสนึยกัณฑ์ 

แม่เจ้าทั้งหลาย อนึ่ง ธรรม คือปาฏิเทสนึยะ ๘ สิกขาบทเหล่านี้แลมาสู่อุเทศ. 

ปาฏิเทสนึยะ สิกขาบทที่ ๑ 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๔๘๔] โดยสมัยนี้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ขอเนยใสเขามาฉัน. คนทั้งหลาย 
พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ขอเนยใสเขามาฉันเล่า อาหารที่ 
พร้อมมูล ใครจะไม่พอใจ อาหารที่อร่อย ใครจะไม , ชอบ. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ขอเนยใสเขามาฉันเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
ขอเนยใสเขามาฉัน จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ 
ขอเนยใสเขามาฉันเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๒๒๒. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ขอเนยใสมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่า แม่เจ้า 
ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสิ'ปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 

ก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 300 


เรื่องภิกษุณีอาพาธ 

[๔๘๕] ต่อจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ. พวกภิกษุณีผู้พยาบาลไข้ได้ถามภิกษุณี 
ผู้อาพาธทั้งหลายว่า แม่เจ้ายังพอทนอยู่หรือ ยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้หรือ? 

ภิกษุณีอาพาธทั้งหลายตอบว่า แม่เจ้า เมื่อก่อนพวกดิฉันขอเนยใสเขามาฉันได้ ด้วยเหตุ 
ที่ฉันเนยใสนั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แต่บัดนี้พวกดิฉันรังเกียจอยู่ว่า พระผู้มีพระภาคทรง 
ห้ามเสียแล้ว จึงไม่กล้าขอ เพราะเหตุที่ไม , ได้ฉันเนยใสนั้น ความผาสุกจึงไม , มีแก่พวกดิฉัน. 

ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ... 

ทรงอนุญาตเนยใส 

พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้อาพาธขอเนยใส 
เขามาฉันได้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังน: 

พระอนุบัญญัติ 

๒๒๒. ๑. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม , เป็นไข้ ขอเนยใสมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดง 
คืนว่า แม่เจ้า ดิฉันต้องธรรมที่น่าดิ ไม่เป็นสัปปายะ ควรแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 

เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๘๖] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ ... นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ไม่เป็นไข้ คือเว้นเนยใสก็มีความผาสุก. 

ที่ชื่อว่า เป็นไข้ คือ เว้นเนยใสแล้วไม่มีความผาสุก. 

ที่ชื่อว่า เนยใส ได้แก่ เนยใสที่เกิดจากโคก็ดี ที่เกิดจากแพะก็ดี ที่เกิดจากกระบือก็ดี 
หรือเนยใสแห่งสัตว์ที่มีมังสะเป็นกัปปิยะ. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ ขอมาเพื่อประโยชน์ตน เป็นทูกกฏในประโยค ได้มารับประเคนไว้ 
ด้วยหมายใจว่า ชักฉัน ต้องอาบัติทูกกฏ ฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะทุกๆ คำกลืน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 301 


บทภาชนีย์ 
ติกะปาฏิเทสนึยะ 

[๔๘๗] ภิกษุณีไม่เป็นไข้ สำคัญว่าเป็นไข้ ขอเนยใสมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 
ภิกษุณีไม่เป็นไข้ มีความสงสัย ขอเนยใสมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ สำคัญว่าเป็นไข้ ขอเนยใสมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

ทุกะทุกกฏ 

ภิกษุณีเป็นไข้ สำคัญว่าไม , เป็นไข้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีเป็นไข้ มีความสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

ภิกษุณีเป็นไข้ สำคัญว่าเป็นไข้ ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๔๘๘] อาพาธ ๑ อาพาธขอได้มา หายอาพาธแล้วจึงฉัน ๑ ฉันเนยใสที่เหลือของภิกษุณี 
ผู้อาพาธ ๑ ฉันเนยใสของญาติ ๑ ฉันเนยใสของคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ๑ จ่ายมา 
ด้วยทรัพย์ของตน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 302 

ปาฏิเทสนึยะ สิกขาบทที่ ๒ 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๔๘๙] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
าาณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 1 ขอนั้ามันเขามาฉัน. คนทั้งหลายพากัน 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ขอนั้ามันเขามาฉันเล่า อาหารที่พร้อมมูล 
ใครจะไม่พอใจ อาหารที่อร่อยใครจะไม , ชอบ. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้ 
มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ขอนั้ามันเขามาฉันเล่า ... 

ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
ขอนั้ามันเขามาฉัน จริงหรือ?. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ขอ 
นั้ามันเขามาฉันเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๒๒๓. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ขอนั้ามันมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่า แม่เจ้า 
ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 

ก็สิกขาบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก , ภิกษุณีทั้งหลายด้วยประการฉะนี้ 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

เรื่องภิกษุณีอาพาธ 

[๔๙๐] ต่อจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ. เหล่าภิกษุณีผู้พยาบาลไข้ได้ถามภิกษุณี 
ผู้อาพาธทั้งหลายว่า แม่เจ้ายังพออดทนอยู่หรือ ยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้หรือ?. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 303 

ภิกษุณีผู้อาพาธทั้งหลายตอบว่า แม่เจ้า เมื่อก่อนพวกดิฉันขอนํ้ามันเขามาฉันได้ ด้วยเหตุ 


ที่ฉันนามันได้นั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แต่บัดนี้พวกดิฉันรังเกียจอยู่ว่า พระผู้มีพระภาค 
ทรงห้ามเสียแล้ว จึงไม่กล้าขอ เพราะเหตุที่ไม , ได้ฉันนั้ามันนั้น ความผาสุกจึงไม , มีแก , พวกดิฉัน. 
ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ... 


ทรงอนุญาตนั้ามัน 

พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้อาพาธขอนั้ามัน 


เขามาฉันได้. 


ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระอนุบัญญัติ 

๒๒๓. ๒. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่เป็นไข้ ขอนั้ามันมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่า 
แม่เจ้า ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 

เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๙๑] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ไม่เป็นไข้ คือ เว้นนั้ามันก็มีความผาสุก. 

ที่ชื่อว่า เป็นไข้ คือ เว้นนั้ามันแล้วไม่มีความผาสุก. 

ที่ชื่อว่า นั้ามัน ได้แก่ นั้ามันที่สกัดจากงา นั้ามันที่สกัดจากเมล็ดพันธุผักกาด นั้ามันที่ 
สกัดจากมะซาง นั้ามันที่สกัดจากเมล็ดละหุ่ง นั้ามันที่สกัดจากเปลวสัตว์. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ ขอมาเพื่อประโยชน์ตนเป็นทุกกฏในประโยค ได้มารับประเคนไว้ด้วย 
ตั้งใจว่า จักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ. ฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะทุกๆ คำกลืน. 

บทภาชนีย์ 
ติกะปาฏิเทสนียะ 

[๔๙๒] ภิกษุณีไม่เป็นไข้ สำคัญว่าไม , เป็นไข้ ขอนั้ามันมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 
ภิกษุณีไม่เป็นไข้ มีความสงสัย ขอนำมันมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 304 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ สำคัญว่าเป็นไข้ ขอนามันมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

ทุกะ'ทุกกฏ 

ภิกษุณีเป็นไข้ สำคัญว่าไม , เป็นไข้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีเป็นไข้ มีความสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

ภิกษุณีเป็นไข้ สำคัญว่าเป็นไข้ ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๔๙๓] อาพาธ ๑ อาพาธขอได้มา หายอาพาธแล้วจึงฉัน ๑ ฉันนํ้ามั1นที่เหลือ'ของภิกษุณี 
ผู้อาพาธ ๑ ฉันนํ้ามันของญาติ ๑ ฉันนํ้ามั1นของคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ๑ จ่ายมา 
ด้วยทรัพย์ของตน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 305 

ปาฏิเทสนึยะ สิกขาบทที่ ๓ 
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี 
เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ขอนั้าผึ้งเขามาฉัน. คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ขอนั้าผึ้งเขามาฉันเล่า อาหารที่พร้อมมูล ใครจะไม่ 
พอใจ อาหารที่อร่อยใครจะไม , ชอบ. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้ 
มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ขอทั้าผึ้งเขามาฉันเล่า -.. 
ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
ขอทั้าผึ้งเขามาฉัน จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ 
ขอทั้าผึ้งเขามาฉันเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , 
เลื่อมใส. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๒๒๔. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใดขอทั้าผึ้งเขามาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่า แม่เจ้า 
ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 

ก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก , ภิกษุณีทั้งหลาย ด้วยประการ 

ฉะนี. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

เรื่องภิกษุณีอาพาธ 

ต่อจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ. เหล่าภิกษุณีผู้พยาบาลไข้ได้ถามภิกษุณีผู้อาพาธ 
ทั้งหลายว่า แม่เจ้ายังพออดทนอยู่หรือ ยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้หรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 306 

ภิกษุณีผู้อาพาธทั้งหลายตอบว่า แม่เจ้า เจ้าข้า เมื่อก่อนพวกดิฉันขอทั้าผึ้งเขามาฉันได้ 
ด้วยเหตุที่ฉันทั้าผึ้งนั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แต่บัดนี้พวกดิฉันรังเกียจอยู่ว่า พระผู้มี 
พระภาคทรงห้ามเสียแล้ว จึงไม่กล้าขอ เพราะเหตุที่ไม , ได้ฉันนั้าผึ้งนั้น ความผาสุกจึงไม่มีแก่พวก 
ดิฉัน. 

ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ... 

ทรงอนุญาตนั้าผึ้ง 

พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้อาพาธ ขอนั้าผึ้ง 
มาฉันได้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระอนุบัญญัติ 

๒๒๔. ๓. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่เป็นไข้ ขอนั้าผึ้งมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่า แม่ 
เจ้าดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสัปปายะ ควรแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 

เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

บทว่า อนึ่ง -.. ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ไม่เป็นไข้ คือ เว้นนี้าผึ้งก็มีความผาสุก. 

ที่ชื่อว่า เป็นไข้ คือ เว้นนั้าผึ้งแล้วไม่มีความผาสุก. 

ที่ชื่อว่า นี้าผึ้ง ได้แก่นั้าหวานที่สำเร็จจากแมลงผึ้ง. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ ขอมาเพื่อประโยชน์ตน เป็นทูกกฏในประโยค ได้มารับประเคนไว้ด้วย 
ตั้งใจว่า จักฉัน ต้องอาบัติทูกกฏ ฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะทุกๆ คำกลืน. 

บทภาชนีย์ 

ติกะปาฏิเทสนียะ 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ สำคัญว่าไม่เป็นไข้ ขอนั้าผึ้งมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 307 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ มีความสงสัย ขอนํ้าผึ้งมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ สำคัญว่าเป็นไข้ ขอนาผึ้งมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

ทุกะทุกกฏ 

ภิกษุณีเป็นไข้ สำคัญว่าไม , เป็นไข้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีเป็นไข้ มีความสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม่ต้องอาบัติ 

ภิกษุณีเป็นไข้สำคัญว่าเป็นไข้ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

อาพาธ ๑ อาพาธขอไต้มา หายอาพาธแล้วจึงฉัน ๑ ฉันนํ้าผึ้งที่เหลือของภิกษุณีผู้อาพาธ ๑ 
ฉันนํ้าผึ้งของญาติ ๑ ฉันนํ้าผึ้งของคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ๑ จ่ายมาด้วยทรัพย์ของ 
ตน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

ปาฏิเทสนึยะ สิกขาบทที่ ๓ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 308 

ปาฏิเทสนึยะ สิกขาบทที่ ๔ 
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิฌฑิก¬ 
ดหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ขอนั้าอ้อยเขามาฉัน. คนทั้งหลายพากัน 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ขอนั้าอ้อยเขามาฉันเล่า อาหารที่พร้อมมูล 
ใครจะไม่พอใจ อาหารที่อร่อยใครจะไม , ชอบ. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้ 
มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ขอทั้าอ้อยเขามาฉันเล่า ... 
ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
ขอทั้าอ้อยเขามาฉัน จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ 
ขอทั้าอ้อยเขามาฉันเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๒๒๕. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ขอนี้าอ้อยมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่า แม่เจ้า 
ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 

ก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก , ภิกษุณีทั้งหลาย ด้วยประการ 

ฉะนี. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

เรื่องภิกษุณีอาพาธ 

ต่อจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ. เหล่าภิกษุณีผู้พยาบาลไข้ได้ถามภิกษุณี 
ผู้อาพาธทั้งหลายว่า แม่เจ้ายังพออดทนอยู่หรือ ยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้หรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 309 

ภิกษุณีผู้อาพาธทั้งหลายตอบว่า แม่เจ้า เจ้าข้า เมื่อก่อนพวกดิฉันขอทั้าอ้อยเขามาฉันได้ 
ด้วยเหตุที่ฉันทั้าอ้อยนั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แต่บัดนี้พวกดิฉันรังเกียจอยู่ว่า พระผู้มีพระภาค 
ทรงห้ามเสียแล้ว จึงไม่กล้าขอ เพราะเหตุที่ไม , ได้ฉันนี้าอ้อยนั้น ความผาสุกจึงไม่มีแก , พวกดิฉัน. 

ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงอนุญาตนั้าอ้อย 

พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้อาพาธขอนั้าอ้อย 
เขามาฉันได้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนั้ขึนแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระอนุบัญญัติ 

๒๒๕. ๔. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่เป็นไข้ ขอนั้าอ้อยมาฉันภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่า 
แม่เจ้า ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 

เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี ที่ 
ประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ไม่เป็นไข้ คือ เว้นนั้าอ้อยก็มีความผาสุก. 

ที่ชื่อว่า เป็นไข้ คือ เว้นนี้าอ้อยแล้วไม่มีความผาสุก. 

ที่ชื่อว่า นี้าอ้อย ได้แก่ นี้าหวานที่เกิดจากอ้อย. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ ขอเขามาเพื่อประโยชน์ตน เป็นทูกกฏในประโยค ได้มา รับประเคนไว้ 
ด้วยตั้งใจว่า จักฉัน ต้องอาบัติทูกกฏ ฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะทุกๆ คำกลืน. 

บทภาชนีย์ 

ติกะปาฏิเทสนึยะ 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ สำคัญว่าไม่เป็นไข้ ขอนั้าอ้อยมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 310 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ มีความสงสัย ขอนาอ้อยมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ สำคัญว่าไม่เป็นไข้ ขอนาอ้อยมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

ทุกะทุกกฏ 

ภิกษุณีเป็นไข้ สำคัญว่าไม , เป็นไข้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีเป็นไข้ มีความสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

ภิกษุณีเป็นไข้ สำคัญว่าเป็นไข้ ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

อาพาธ ๑ อาพาธขอไต้มา หายอาพาธแล้วจึงฉัน ๑ ฉันนํ้าอ้อยที่เหลือของภิกษุณีผู้อาพาธ ๑ 
ฉันนํ้าอ้อยของญาติ ๑ ฉันนํ้าอ้อยของคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ๑ จ่ายมาด้วยทรัพย์ 
ของตน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ปาฏิเทสนึยะ สิกขาบทที่ ๔ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 311 

ปาฏิเทสนึยะ สิกขาบทที่ ๕ 
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิฌฑิก¬ 
ดหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ขอปลาเขามาฉัน. คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ขอปลาเขามาฉันเล่า อาหารที่พร้อมมูล ใครจะไม่ 
พอใจ อาหารที่อร่อย ใครจะไม , ชอบ. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มัก 
น้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ขอปลาเขามาฉันเล่า -.. 
ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
ขอปลาเขามาฉัน จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ 
ขอปลาเขามาฉันเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๒๒๖. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด ขอปลามาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่า แม่เจ้า ดิฉัน 
ต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสิ'ปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 

ก็สิกขาบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก , ภิกษุณีทั้งหลายด้วยประการ 
ฉะนี. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

เรื่องภิกษุณีอาพาธ 

ต่อจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ. เหล่าภิกษุณีผู้พยาบาลไข้ได้ถามภิกษุณีอาพาธ 
ทั้งหลายว่า แม่เจ้ายังพออดทนอยู่หรือ ยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้หรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 312 

ภิกษุณีอาพาธตอบว่า แม่เจ้า เมื่อก่อนพวกดิฉันขอปลาเขามาฉัน ด้วยเหตุที่ฉันปลานั้น 
พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แต่บัดนี้พวกดิฉันรังเกียจอยู่ว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามเสียแล้ว จึง 
ไม่กล้าขอ เพราะเหตุที่ไม , ได้ฉันปลานั้น ความผาสุกจึงไม่มีแก่พวกดิฉัน. 

ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงอนุญาตปลา 

พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้อาพาธขอปลาเขามา 
ฉันได้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระอนุบัญญัติ 

๒๒๖. ๕. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่เป็นไข้ ขอปลามาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่า 
แม่เจ้า ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 

เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ ..- นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ไม , เป็นไข้ คือ เว้นปลาก็มีความผาสุก. 

ที่ชื่อว่า เป็นไข้ คือ เว้นปลาแล้วไม่มีความผาสุก. 

ที่ชื่อว่า ปลา ได้แก่ สัตว์ที่เขาเรียกว่าเกิดในนั้า. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ ขอเขามาเพื่อประโยชน์ตน เป็นทุกกฏในประโยค ได้มารับประเคนไว้ 
ด้วยตั้งใจว่า จักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ ฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คำกลืน. 

บทภาชนีย์ 
ติกะปาฏิเทสนียะ 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ สำคัญว่าไม่เป็นไข้ ขอปลามาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 313 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ มีความสงสัย ขอปลามาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ สำคัญว่าเป็นไข้ ขอปลามาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

ทุกะทุกกฏ 

ภิกษุณีเป็นไข้ สำคัญว่าไม่เป็นไข้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีเป็นไข้ มีความสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

ภิกษุณีเป็นไข้ สำคัญว่าเป็นไข้ ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

อาพาธ ๑ อาพาธขอได้มา หายอาพาธแล้วจึงฉัน ๑ ฉันปลาที่เหลือของภิกษุณีผู้อาพาธ ๑ 

ฉันปลาของญาติ ๑ ฉันปลาของคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ๑ จ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน ๑ 

วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ปาฏิเทสนึยะ สิกขาบทที่ ๕ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 314 

ปาฏิเทสนึยะ สิกขาบทที่ ๖ 
เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิฌฑิก¬ 
ดหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ขอเนื้อเขามาฉัน. คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ขอเนื้อเขาฉันเล่า อาหารที่พร้อมมูล ใครจะไม่ 
พอใจ อาหารที่อร่อย ใครจะไม , ชอบ. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้ 
มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ขอเนื้อเขามาฉันเล่า -.. 
ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
ขอเนื้อเขามาฉัน จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ 
ขอเนื้อเขามาฉันเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๒๒๗. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด ขอเนื้อมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่า แม่เจ้า ดิฉัน 
ต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสัปปยะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 

ก็สิกขาบทนื้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก , ภิกษุณีทั้งหลาย ด้วยประการ 

ฉะนี. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

เรื่องภิกษุณีอาพาธ 

ต่อจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ. เหล่าภิกษุณีผู้พยาบาลไข้ได้ถามภิกษุณีอาพาธ 
ทั้งหลายว่า แม่เจ้ายังพออดทนอยู่หรือ ยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้หรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 315 

ภิกษุณีอาพาธตอบว่า แม่เจ้า เมื่อก่อนพวกดิฉันขอเนื้อเขามาฉันได้ ด้วยเหตุที่ฉันเนื้อได้ 
นั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แต่บัดนี้พวกดิฉันรังเกียจอยู่ว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามเสียแล้ว 
จึงไม่กล้าขอ เพราะเหตุที่ไม , ได้ฉันเนื้อนั้น ความผาสุกจึงไม่มีแก่พวกดิฉัน. 

ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงอนุญาตเนื้อ 

พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้อาพาธขอเนื้อ 
เขามาฉันได้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนื้: 

พระอนุบัญญัติ 

๒๒๗. ๖. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่เป็นไข้ ขอเนื้อมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่า 
แม่เจ้า ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสี'ปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นื้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ไม่เป็นไข้ คือ เว้นเนื้อก็มีความผาสุก. 

ที่ชื่อว่า เป็นไข้ คือ เว้นเนื้อแล้วไม่มีความผาสุก. 

ที่ชื่อว่า เนื้อ ได้แก่ เนื้อสัตว์ที่มีมังสะเป็นกัปปิยะ. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ ขอเขามาเพื่อประโยชน์ตน เป็นทูกกฏในประโยค ได้มา รับประเคนไว้ 
ด้วยตั้งใจว่า จักฉัน ต้องอาบัติทูกกฏ ฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะทุกๆ คำกลืน. 

บทภาชนีย์ 

ติกะปาฏิเทสนึยะ 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ สำคัญว่าไม่เป็นไข้ ขอเนื้อมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ มีความสงสัย ขอเนื้อมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ สำคัญว่าเป็นไข้ ขอเนื้อมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 316 


ทุกะทุกกฎ 

ภิกษุณีเป็นไข้ สำคัญว่าไม่เป็นไข้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีเป็นไข้ มีความสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

ภิกษุณีเป็นไข้ สำคัญว่าเป็นไข้ ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

อาพาธ ๑ อาพาธขอได้มา หายอาพาธแล้วจึงฉัน ๑ ฉันเนื้อที่เหลือของภิกษุณีผู้อาพาธ ๑ 
ฉันเนื้อของญาติ ๑ ฉันเนื้อของคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ๑ จ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน ๑ 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๖ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 317 

ปาฏิเทสนึยะ สิกขาบทที่ ๗ 
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณ 
ฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 1 ขอนมสดเขามาฉัน คนทั้งหลายพากัน 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ขอนมสดเขามาฉันเล่า อาหารที่พร้อมมูล 
ใครจะไม่พอใจ อาหารที่อร่อยใครจะไม , ชอบ. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้ 
มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ขอนมสดเขามาฉันเล่า ... 
ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 
ขอนมสดเขามาฉัน จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ 
ขอนมสดเขามาฉันเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๒๒๘. ๗. อนึ่ง ภิกษุณี ขอนมสดมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่า แม่เจ้า ดิฉัน 
ต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสิ'ปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 

ก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ด้วยประการ 

ฉะนี. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 318 


เรื่องภิกษุณีอาพาธ 

ต่อจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ. เหล่าภิกษุณีผู้พยาบาลไข้ได้ถามภิกษุณีผู้อาพาธ 
ทั้งหลายว่า แม่เจ้ายังพออดทนอยู่หรือ ยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้หรือ? 

ภิกษุณีอาพาธตอบว่า แม่เจ้า เจ้าข้า เมื่อก่อนพวกดิฉันขอนมสดเขามาฉันได้ ด้วยเหตุที่ได้ 
ฉันนมสดนั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แต่บัดนี้พวกดิฉันรังเกียจอยู่ว่า พระผู้มีพระภาคทรง 
ห้ามเสียแล้ว จึงไม่กล้าขอ เพราะเหตุที่ไม , ได้ฉันนมสดนั้น ความผาสุกจึงไม , มีแก่พวกดิฉัน. 

ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ... 

ทรงอนุญาตนมสด 

พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้อาพาธขอนมสด 
เขามาฉันได้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระอนุบัญญัติ 

๒๒๘. ๗. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม่เป็นไข้ ขอนมสดมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่า 
แม่เจ้า ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 

เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ไม่เป็นไข้ คือ เว้นนมสด ก็มีความผาสุก. 

ที่ชื่อว่า เป็นไข้ คือ เว้นจากนมสดแล้วไม , มีความผาสุก. 

ที่ชื่อว่า นมสด ได้แก่ นั้านมโค นานมแพะ นี้านมกระบือ หรือนานมสัตว์'ที่มีมังสะ 
เป็นกัปปิยะ. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ ขอเขามาเพื่อประโยชน์ตน เป็นทูกกฏในประโยค ได้มารับประเคนไว้ 
ด้วยตั้งใจว่า จักฉัน ต้องอาบัติทูกกฏ ฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คำกลืน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 319 


บทภาชนีย์ 
ติกะปาฏิเทสนึยะ 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ สำคัญว่าไม่เป็นไข้ ขอนมสดมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ มีความสงสัย ขอนมสดมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ สำคัญว่าเป็นไข้ ขอนมสดมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

ทุกะทุกกฏ 

ภิกษุณีเป็นไข้ สำคัญว่าไม , เป็นไข้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีเป็นไข้ มีความสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

ภิกษุณีเป็นไข้ สำคัญว่าเป็นไข้ ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

อาพาธ ๑ อาพาธขอไต้มา หายอาพาธแล้วจึงฉัน ๑ ฉันนมสดที่เหลือของภิกษุณีผู้อาพาธ 
๑ ฉันนมสดของญาติ ๑ ฉันนมสดของคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ๑ จ่ายมาด้วยทรัพย์ 
ของตน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


ปาฏิเทสนึยะ สิกขาบทที ๗ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 320 

ปาฏิเทสนึยะ สิกขาบทที่ ๘ 
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิฌฑิกคหบดี 
เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ขอนมสัมเขามาฉัน. คนทั้งหลายพากันเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ขอนมล้มเขามาฉันเล่า อาหารที่พร้อมมูล ใครจะ 
ไม่พอใจ อาหารที่อร่อยใครจะไม , ชอบ. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้ 
มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ขอนมสัมเขามาฉันเล่า ... 
ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พวกภิกษุณี 
ฉัพพัคคีย์ขอนมสัมเขามาฉัน จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ขอ 
นมล้มเขามาฉันเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , 
เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๒๒๙. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ขอนมสัมมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่า แม่เจ้า 
ดิฉันต้องธรรมที่น่าติ ไม่เป็นสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 

ก็สักขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก , ภิกษุณีทั้งหลาย ด้วยประการ 

ฉะนี. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

เรื่องภิกษุณีอาพาธ 

ต่อจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ. เหล่าภิกษุณีผู้พยาบาลไข้ได้ถามภิกษุณีผู้อาพาธ 
ทั้งหลายว่า แม่เจ้ายังพออดทนอยู่หรือ ยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้หรือ?. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 321 

ภิกษุณีผู้อาพาธตอบว่า แม่เจ้า เมื่อก่อนพวกดิฉันขอนมต้มเขามาฉันได้ด้วยเหตุที่ฉันนม 
ต้มได้นั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แต่บัดนี้พวกดิฉันรังเกียจอยู่ว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้าม 
เสียแล้วจึงไม่กล้าขอ เพราะเหตุที่ไม , ได้ฉันนมต้มนั้น ความผาสุกจึงไม่มีแก่พวกดิฉัน. 

ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ... 

ทรงอนุญาตนมต้ม 

พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้อาพาธขอนมต้ม 
เขามาฉันได้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระอนุบัญญัติ 

๒๒๙. ๘. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไม , เป็นไข้ ขอนมสัมมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดง 
คืนว่า แม่เจ้า ดิฉันต้องธรรมที่น่าดิ ไม , เป็นสิ'ปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 

เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่าผู้ใด คือ ผู้เช่นใด ... 

บทว่า ภิกษุณี ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุณี เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ -.. นี้ชื่อว่า ภิกษุณี 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

ที่ชื่อว่า ไม่เป็นไข้ คือ เว้นนมต้มก็มีความผาสุก. 

ที่ชื่อว่า เป็นไข้ คือ เว้นนมต้มแล้วไม่มีความผาสุก. 

ที่ชื่อว่า นมต้ม ได้แก่ นมต้มของสัตว์มีโคเป็นต้น เหล่านั้นแล. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ ขอเขามาเพื่อประโยชน์ตน เป็นทุกกฏในประโยค ได้มารับประเคนไว้ 
ด้วยตั้งใจว่า จักฉัน ต้องอาบัติทุกกฏ ฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คำกลืน. 

บทภาชนีย์ 

ติกะปาฏิเทสนียะ 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ สำคัญว่าไม่เป็นไข้ ขอนมสัมมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ มีความสงสัย ขอนมสัมมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 

ภิกษุณีไม่เป็นไข้ สำคัญว่าเป็นไข้ ขอนมสัมมาฉัน ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 322 


ทุกะทุกกฏ 

ภิกษุณีเป็นไข้ สำคัญว่าไม , เป็นไข้ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ภิกษุณีเป็นไข้ มีความสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ไม , ต้องอาบัติ 

ภิกษุณีเป็นไข้ สำคัญว่าเป็นไข้ ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

อาพาธ ๑ อาพาธขอไต้มา หายอาพาธแล้วจึงฉัน ๑ ฉันนมสัมที่เหลือของภิกษุณีผู้อาพาธ ๑ 
ฉันนมสัมของญาติ ๑ ฉันนมสัมของคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ๑ จ่ายมาด้วยทรัพย์ 
ของตน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

ปาฏิเทสนึยะ สิกขาบทที่ ๘ จบ. 


บทสรุป 

[๔๙๔] แม่เจ้าทั้งหลาย ธรรมคือปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วแล 
ข้าพเจ้าขอถามแม่เจ้าทั้งหลาย ในธรรม คือ ปาฏิเทสนึยะ ๘ สิกขาบทนั้นว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้ 
บริสุทธิแล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สองว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิแล้วหรือ ข้าพเจ้า 
ขอถามแม้ครั้งที่สามว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิแล้วหรือ ท่านทั้งหลายบริสุทธิ”แล้ว'ในธรรมคือ 
ปาฏิเทสนึยะทั้ง ๘ สิกขาบทเหล่านี้เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

ปาฏิเทสนึยกัณฑ์ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 323 


เสขิยกัณฑ์ 

แม่เจ้าทั้งหลาย อนึ่ง ธรรมคือเสขิยะเหล่านี้แล มาสู่อุเทศ 
เสขิยะ สิกขาบทที่ ๑ 
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๔๙๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
าาณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น เหล่าภิกษุณีฉัพพัคคีย์นุ่งผ้าเลื้อยหน้าบ้าง เลื้อยหลัง 
บ้าง. ชาวบ้านทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีทั้งหลายจึงได้นุ่งผ้าเลื้อย 
หน้าบ้าง เลื้อยหลังบ้าง ดุจดังสตรีคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้ 
มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้นุ่งผ้าเลื้อยหน้าบ้าง 
เลื้อยหลังบ้างเล่า ครั้นแล้วได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายๆ ได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 
ทรงสอบถาม 

ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงกระทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเล้ามูลนั้น ในเพราะ 
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ข่าวว่า พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์นุ่งผ้าเลื้อยหน้าบ้าง เลื้อยหลังบ้าง จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบว่าทูล จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ 
นุ่งผ้าเลื้อยหน้าบ้าง เลื้อยหลังบ้างเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส 
ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๒๓๐. ๑. ภิกษุณีพึงทำความศึกษาว่า เราจักนุ่งเป็นปริมณฑล. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 324 


สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๙๖] ที่ชื่อว่า นุ่งเป็นปริมณฑล คือ ปิดมณฑลสะดือ มณฑลเข่า. 

ภิกษุณีใดอาศัยความไม่เอื้อเฟือ นุ่งผ้าเลื้อยหน้าก็ดี เลื้อยหลังก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ. 
อนาปัตติวาร 

[๔๙๗] ไม่แกล้ง ๑ ไม , ตั้งใจ ๑ เผลอ ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดข้อง ๑ วิกลจริต ๑ 
อาทิกัมมิกา ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

เสขิยะ สิกขาบทที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 325 


ความย่อ 

เสขิยะ สิกขาบทที่ ๗๕ 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ 

[๔๙๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
าาฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น เหล่าภิกษุณีฉัพพัคคีย์'ถ่ายอุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง 
บ้วนเขฬะบ้าง ลงในนั้า. ชาวบ้านพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีทั้งหลาย 
จึงได้ถ่ายอุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง บ้วนเขฬะบ้าง ลงในนั้า เหมือนสตรีคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่า. 

ภิกษุณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้ 
มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุณีเหล่าฉัพพัคคีย์จึงได้ถ่ายอุจจาระบ้าง 
ปัสสาวะบ้าง บ้วนเขฬะบ้าง ลงในนั้าเล่า ครั้นแล้วได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายๆ ได้กราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงสอบถาม 

ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงกระทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ข่าวว่า พวกภิกษุณีฉัพพั1คคีย์ ถ่ายอุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง บ้วนเขฬะบ้าง ลงในนั้า จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย์จึงได้ 
ถ่ายอุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง บ้วนเขฬะบ้าง ลงในนั้าเล่า การกระทำของพวกนางนั่น ไม่เป็น 
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

#๑. เสขิยสิกขาบทต่อไปนี้ ตั้งแต่สิกขาบทที่ ๒๓๑.๒. ถึง ๓๐๓.๗๔ ท่านมิได้จารึกไว้ เพราะเป็น 
สาธารณบัญญัติ พึงทราบโดยนัยดังกล่าวแล้วในมหาวังค์โน้น เทอญ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 326 
พระบัญญัติ 

๓๐๔. ๗๕ ภิกษุณีพึงทำความศึกษาว่า เราจักไม , ส่ายอุจจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วน 
เขฬะ ลงในนี้า. 

ก็แลสิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ด้วย 
ประการฉะนี้. 

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์ จบ. 

ทรงอนุญาตแก่ภิกษุณีอาพาธ 

[๔๙๙] ต่อจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ รังเกียจที่จะถ่ายอุจจาระบ้าง ปัสสาวะ 
บ้าง บ้วนเขฬะบ้าง ลงในนั้า. ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ทรงอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้อาพาธถ่ายอุจจาระบ้าง ปัสสาวะบ้าง ลง 
ในนั้าได้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระอนุบัญญัติ 

๓๐๔. ๗๕. ก. ภิกษุณีพึงทำความศึกษาว่า เราไม , เป็นไข้ จักไม , ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ 
หรือบ้วนเขฬะ ลงในนั้า. 

เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๕๐๐]ภิกษุณีไม่เป็นไข้ ไม , พึงถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬะลงในนี้าภิกษุณีใด 
อาศัยความไม่เอื้อเฟิอ ไม่เป็นไข้ ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬะ ลงในนั้า ต้องอาบัติ 
ทูกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๕๐๑] ไม่แกล้ง ๑ เผลอ ๑ ไม , รู้ตัว ๑ อาพาธ ๑ ถ่ายลงบนบกแล้วไหลลงนั้า ๑ มีเหตุ 
ขัดข้อง ๑ วิกลจริต ๑ มีจิตพึงซ่าน ๑ ผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ๑ อาทิกัมมิกา ๑ 
ไม่ต้องอาบัติแล. 

เสขิยะ สิกขาบทที่ ๗๕ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 327 


บทสรุป 

[๕๐๒] แม่เจ้าทั้งหลาย ธรรมคือเสขิยะ ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วแล ข้าพเจ้าขอถาม 
แม่เจ้าทั้งหลายในธรรมคือเสขิยะเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิแล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถาม 
แม้ครั้งที่สองว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิแล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สามว่า ท่านทั้งหลาย 
เป็นผู้บริสุทธิ”แล้วหรือ แม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิแล้วในธรรมคือเสขิยะเหล่านี้เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า 
ทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้. 

เสขิยกัณฑ์ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๓ ภิกขุณี วิภังค์ - หน้าที่ 328 

อธิกรณสมถกัณฑ์ที่สุด 

[๕๐๓] อนึ่ง แม่เจ้าทั้งหลาย ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗ เหล่านี้แล มาสู่อุเทศ. 

คือพึงให้สัมมุขาวินัย ๑ พึงให้สติวินัย ๑ พึงให้อมูฬหรินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ 
เยภุยยสิกา ๑ ตัสสปาปิยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑ เพื่อระงับอธิกรณ์ที่เกิดแล้วและเกิดแล้ว. 

แม่เจ้าทั้งหลาย ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗ ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วแล ข้าพเจ้าขอถาม 
แม่เจ้าทั้งหลายในธรรมคืออธิกรณสมถะเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิแล้วหรือ ข้าพเจ้า 
ขอถามแม้ครั้งที่สองว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิแล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สามว่า ท่าน 
ทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิแล้วหรือ แม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ”แล้ว'ในธรรมคือ อธิกรณสมถะเหล่านี้เหตุนั้น 
จึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้. 

อธิกรณสมถกัณฑ์ จบ. 

คำนิคม 

[๕๐๔] แม่เจ้าทั้งหลาย นิทานข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว. 

ธรรมคือปาราชิก ๘ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว. 

ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๗ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว. 

ธรรมคือนึสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว. 

ธรรมคือปาจิตตีย์ ๑๖๖ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึนแสดงแล้ว. 

ธรรมคือปาฏิเทสนึยะ ๘ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว. 

ธรรมคือเสขิยะทั้งหลาย ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว. 

ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗ ประการ ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว. 

สิกขาบทของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น มีเท่านี้มาในพระปาติโมกข์ นับเนื่องในพระ 
ปาติโมกข์ มาสู่อุเทศทุกกึ่งเดือน. 

พวกเราทั้งหมดนี้แล พึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ร่วมใจกัน ไม , วิวาทกัน ศึกษาในพระ 
ปาติโมกข์นั้น เทอญ. 

ภิกขุนีวิภังค์ จบ. 



